HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


GAIATAIWA 


Da  sunan  Allah  Mai  Rahama  Mai  Jinƙai 

Dukkan  yabo  da  godiya  da  jinjina  da  kiraari  da  kuma  neman  yarda 
sun  tabbata  ga  Allah  Maɗaukaki.  Muna  jaddada  godiyarmu  gareShi 
a  bisa  ni’imomin  nan  naShi  marasa  ƙididdiguwa.  Kuma  muna 
neman  taimakonSa  ako  da  yaushe  (kuma  akan  komai).  Muna  kuma 
neman  GafararSa.  Muna  kuma  neman  tsarinSa  daga  sharrorin 
kawunanmu  da  kuma  miyagun  ayukanmu.  Muna  roƙon  Shi  da  Ya 
sanya  mu  cikin  bayinSa  waɗanda  Ya  shiryar,  Ya  kuma  tabbatar  da 
mu  akan  wannan  Tafarki  na  Shiriya  har  mutuwa  (har  abada). 

Tsira  da  Amincin  Allah  su  ƙara  tabbata  ga  ManzonSa 
Muhammadu,  shi  da  iyalansa  da  Sahabbansa,  da  sauran  duk 
waɗanda  suka  biyo  bayansu  da  kyautatawa,  har  zuwa  ranar 
sakamako.  Da  fatan  Allah  Yasa  mu  ma  muna  cikinsu. 


Bayan  haka: 

Sanannen  abu  ne  dai  kowa  daga  cikinmu  yana  aikata  laifi.  Mu  duka 
muna  da  zunubai,  domin  kuwa  muna  saɓa  wa  Allah  H  dare  da 
rana.  Saboda  haka  kowannen  mu  yana  da  matuƙar  buƙaatar  samun 
Gafarar  Allah  Mabuwayi  Maɗaukaki,  don  ya  samu  rabuwa  da 
waɗannan  zunubai  da  yake  kannaɗe  dasu  ko  ta  ina. 

Daga  cikin  Rahamar  Allah  ga  bayinSa,  Ya  yawaita  musu  Hanyoyin 
Samun  GafararSa.  Kuma  babu  wanda  zai  bi  su  fahce  sai  Ubangiji 
Mabuwayi  Mai  Jinƙai  Ya  game  shi  da  GafararSa,  kuma  sai  Ya 
lulluɓe  shi  da  yalwatacciyar  RahamarSa  wacce  ta  wadaci  komai. 


1 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Haƙiƙa  mai  lafiyayyen  hankali  daga  cikin  mutane  shi  ne  wanda 
yake  gaggawar  komawa  ga  Majiɓincin  al’amuran  kowa  da  komai, 
ta  hanyar  riƙo  da  hanyoyin  samun  Gafararsa  (waɗanda  babu 
makawa  sai  an  bi  su  kaafin  a  samu  biyan  buƙata). 

Ya  ɗan-uwa  mai  girma!  Insha’Allahu  Waɗannan  ‘yan  shafukan 
da  kake  dab  da  fara  karantawa  za  su  ƙunshi  bayani  akan  wasu  daga 
cikin  Hanyoyin  Samnn  Gafarar  Allah  (ga  duk  wanda  yabi  su  kamar  yadda 
Shari’a  tayi  bayani).  Da  faatan  Allah  fH  Yasa  mu  cikinsu. 

Allah  Yasa  mu  dace. 

Hanyoyin  samun  Gafara  suna  da  matuƙar  yawa  sosai.  Amma  zan 
kawo  mana  guda  goma  daga  cikinsu  insha’Allah,  daga  cikin 
waɗanda  malamai  masu  yawa  sun  nuna  cewa  su  ne  sukafi 
muhimmanci. 

Su  ne  kamar  haka: 

•  Tuba; 

•  Neman  gaafara; 

•  Shiga  Musulunci; 

•  Nagartaccen  Imani; 

•  Biyayya  ga  Manzon  Allah,  da  nisantar  saɓa  masa; 

•  Sauran  ayulca  nagari  (irinsu  rukunan  Musulunci  da  sauransu); 

•  Haƙurin  bawa  a  bisa  wata  jarrabawar  da  ta  same  shi; 

•  Addu’ar  Mumini  ga  Mumini  (musamman  roƙa  masa  gafara); 

•  Ceton  Manzon  Allah  a  gobe  Kiyamah; 

•  Afuwar  Allah  ga  wanda  Ya  ga  dama  cikin  bayinSa.. 

Waɗannan  dai  su  ne  manyan  kashe  kashen.  A  ƙarƙashin  wasu 
daga  cikinsu  kuma  akwai  wasu  ƙananan  kashe-kashe,  waɗanda  za 
a  ga  kowanne  a  wurinsa  Insha’Allahu. 

Da  farkon  fari  zan  fara  da  roƙon  Ubangiji  Maɗaukaki  Ya  arzukta 
ni  da  ikhlasi  Ya  kuma  datar  dani  wajen  gabatar  da  abinda  Zai  yarda 
dashi,  Yasa  shi  a  mizanin  kyawawan  ayuka,  kuma  Ya  Gafarta  mana 
laifukanmu  da  kurakuranmu  (daga  mu  har  iyayenmu  da  iyalanmu 
da  malamanmu  da  duk  sauran  ‘yan-uwa  mu  musulmi  baki  ɗaya). 


2 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ina  roƙon  Allah  Mai  Karimci  Ya  sanya  mu  baki  ɗayanmu  cikin 
bayinSa  masu  tsoronSa,  masu  tsare  dokokinSa,  masu  lafiyayyen 
hankalin  nan  waɗanda  suke  tuban  gaske  su  koma  gareShi.. 

Allah  Yasa  mu  cikin  masu  kyautata  niyyah  a  yayin  aikata  duk 
wani  aikin  da  muka  sa  a  gaba,  da  kuma  baki  ɗaya  abinda  zamu 
furta. 

Allah  Yasa  mu  cikin  bayinSa  waɗanda  Ya  tsare  su  daga  sharrin 
shaiɗan,  kuma  Ya  kuɓutar  damu  daga  aikata  duk  abinda  zai  jawo 
mu  afka  cikin  fushinSa  da  uƙubarSa  a  duniya  da  lahira.  Lallai  Shi 
Majiyi  ne,  kuma  Mai  amsa  roƙon  bawa. 


Dan-uwanku  a  Musulunci: 

Musa  Muhammad  Sallau  Jada 

(Aboomaryam  Aljaadawiy) 


3 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


(Hanyoyi  Biyu  Na  Farko) 

f>u%a.  da  'k-ii'ma  Niem-aii  ,Gia-far-a 


Kalmar  Tuba  tana  nufm:  komawa  ga  Allah  ta  hanyar  nisantar 
ayukan  saɓo,  da  kuma  neman  yafiya  daga  gareShi. 

Ita  ma  kalmar  Istighfari  tana  nufin  neman  gafarar  Allah  daga 
zunuban  da  bawa  ya  aikata.  Allah  H  Ya  umurce  mu  da  mu 
gaggauta  Tuba  zuwa  gareShi.  Kuma  Ya  yi  alƙawrin  Zai  Yafe 
mana  zunuban  mu  matuƙar  munyi  hakan.  A  cikin  Suratut- 
Tahrim  (ayah  ta  8)  Allah  H  Yana  cewa: 


ol  #  JitSJ ' £  £  (tk  > 

.  >t  ^  »^  »>>>  '  'V\'  '  K',  >  'Z\X\  1»'  *- 

p-f~ ' U y p-k ><*-*-* i «■  TKy h  y-D '  au ' j  |*_v >z.‘' 


ka  ku  waɗanda  sukayi  imani!  Ku  tuba  zuwa  ga  Ubangijinku 
tuba  irin  na  gaskiya.  Akwai  tabbacin  cewa  Ubangijinku  Zai 
kankare  muku  munanan  ayukan  ku,  kuma  Zai  shigar  da  ku 
Aljannatai  waɗanda  koramu  ke  gudana  a  ƙarƙashinsu.  A  wannan 
rana  Allah  ba  Ya  kunyata  Annabi  da  waɗanda  sukayi  imani  dashi. 
Haskensuyana  gudana  ta  gabansu  da  kuma  bangarorinsu  na 
dama,  suna  cewa  Ya  Ubangijinmu  Ka  cika  mana  haskenmu,  kuma 
Kayimana  Gafara,  domin  kuwa  lallai Kai ne  mai iko  akan  dukkan 
komaf . 


Mu  gaggauta  tuba,  mu  yawaita  neman  gafara.  Domin  kuwa 

“Duk  wani  ɗan  Adam  mai  kuskure  ne.  kuma  mafiya  alkhairi 
daga  cikin  masu  kuskuren  nan,  su  ne  masu  tubaf” 

Manzon  Allah  $g  dai  shi  yafi  kowa  yawan  Istighfari,  tareda 
kuma  shi  yafi  kowa  matsayi  gun  Allah  H,  haka  kuma  shi  yafi 
kowa  tsoron  Allah  fSi  da  kuma  tsare  dokkinSa. 


1  (Ahmad:  13072),  (Tirmidhi:  2499),  (Ibn  majah:  4251)  Daga  Sahabi  Anas  ɗan  Malik 


4 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Allah  H  Ya  tabbatar  masa  cewa  Ya  riga  Ya  yafe  masa  duk 
wani  abinda  ya  gabata  na  zunubansa2 3  (ballentana  da  ma  bai  yi 
ba),  Ya  kuma  yafe  masa  abinda  zai  yi  nan  gaba  ma  (tare  da 
kuma  ba  zai  ta6a  yin  laifi  ba  har  abada)  amma  duk  da  haka  ya 
fi  kowa  neman  gafarar  Allah  $$.  Akullum  kuma  ya  kasance 
yana  ƙara  zaburar  da  al’ummarsa  wajen  dagewa  akan  haka 
sosai  da  sosai.  Ingantattun  Hadisai  masu  yawa  sun  tabbatar  da 
hakan,  cikin  manyan  littafan  Hadisi  daban  daban.  Shi  da 
kansa  ma  yake  cewa:  “Wallahi  ni  (da  kaina)  ina  Neman 
Gafarar  Allah  kuma  ina  Tuba  zuwa  gareShi  sama  da  sau  70  a 
yini  guda^’ 

Manzon  Allah  H  yana  ma  yin  Istighfari  sau  ɗari  a  zama  guda, 
banda  waɗanda  yakeyi  a  sauran  wurare  da  lokuta  daban- 
daban.  Sahabbai  suka  ce  a  duk  inda  ya  zauna,  yana  yawaita 
fachn: 


ci  dj  4  Jlp  cJj  J  yj\  6) 


“Ya  Ubangiji  Kayi  min  Gafara  kuma  ka  karɓi  tuba  na,  domin 
kuwa  Kai  ne  Mai  Yawan  karɓan  tuan  nan,  Kai  ne  kuma  Mai 
JinKai” 

Sahabi  Abdullahi  ɗan  Umar  (Allah  ƙara  yarda  dasu)  yace  sun 
kiyaye  Manzon  Allah  M  yana  maimaita  wannan  addu’a  har 
sau  ɗari  a  zama  guda4 5. 


Manzon  Allah  yace  “Ya  ku  mutane!  ku  Tuba  zuwa  ga 
Allah  kuma  ku  nemi  GafararSa.  domin  ni  ma  (da  kaina)  ina 
Tuba  zuwa  gareShi  har  sau  ɗari  a  rana^’ 

Allah  $1  Ya  yi  alƙawarin  Gafarta  wa  duk  wanda  ya  Tuba  ya 
koma  gareShi.  Kuma  Zai  sanya  shi  cikin  waɗanda  Yakeso, 
domin  kuwa  Yana  son  masu  Tuba. 


2  Duba:  Suratul-fat’hi  ayah  ta  biyu  (2) 

3  Bukhari  (hadithi  na  6307),  daga  Sahabi  Abu-Hurairah  4te> 

4  Duba:  Sunan  Abi-Dawud  (hadithi  na  1516)  Hadithi  ne  ingantacce. 

5  Saheeh  Muslim  (Hadithi  na  2702).  Daga  Sahabi  Al-Agharru  ɗan  Yasaaru  4^> 


5 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ya  fadi  hakan  ne  a  cikin  Suratul-Baƙara  (ayah  ta  222)  inda 
Yake  cewa: 


[222  :syUt] 


“..Lallai  allah  Yana  son  masuyawan  tuban  nan,  kuma  Yana  son 
masu  ( kyautata )  tsarki.  ” 


Saboda  irin  tsantsar  Son  da  Allah  1$  Yake  wa  masu  Tuba  zuwa 
gareShi  ma,  Yana  matuƙar  farin-cikiɗsosai  da  bawanSa  idan 
har  ya  tuba  ya  koma  gareShi,  fiye  da  irin  farin-cikin  da 
ɗayanmu  zai  yi  idan  dabbarsa  ta  gudu  da  abincinsa  ta  bar  shi 
a  tsakiyar  daji  sannan  sai  ta  dawo  gareshi  a  daidai  lokacin  da 
ya  gama  ɗebe  tsammanin  ci  gaba  da  rayuwa6 7 8. 


Saboda  haka  aka  umurcemu  idan  muka  gama  alwala  mu 
riƙa  cewa: 


“Ya  Allah  Ka  sanya  mu  cikin  (bayin  nan  naka  na  gari)  masu 
yawan  tuba,  Ka  kuma  sanya  mu  cikin  masu  tsarki* 
(waɗanda  Kace  Kana  son  su)” 


Allah  H  Yace  Yana  son  masu  tuba  su  koma  gareShi,  kuma 
Yana  son  masu  kyautata  tsarki.  Wannan  kaɗai  ma  isa  ya 
zama  dalilin  da  zai  sa  mu  gaggauta  tuba. 

Sanannen  abu  ne  Tsarki  mafi  girma  shi  ne  tsarkakuwa  daga 
dattin  shirka  da  kafirci  da  munafunci,  da  ƙazantar  zunubai 
da  dauɗar  miyagun  ayuka. 

Toh  tuba  zuwa  ga  Allah  $g  da  kuma  neman  gafararSa, 
suna  daga  cikin  manya-manyan  hanyoyi  na  samun  irin 
wannan  Tsarki  mafi  daraja. 


6  Farin  ciki  irin  wanda  ya  dace  da  Shi  Allah  ®. 

7  Bukhari  (6309),  Muslim  (2747).  Daga  Sahabi  Anas  ɗan  Malik  4^ 

8  Tirmidhi  (Hadisi  na  55)  Daga  Sayyidina  Umar  4te> 


6 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Wannan  dai  a  taƙaice  shi  ne  bayani  akan  tagwayen 
hanyoyin  nan  biyu  na  farko  daga  cikin  Hanyoyin  Samun 
Gafarar  Allah  H,  wato  Tuba  Da  Kuma  Istigfari. 

Da  fatan  Allah  H  Ya  sanya  mu  cikin  bayin  nan  naShi 
waɗanda  Yakeso,  masu  kyautata  tsarki  (na  bayyane  da 
na  ɓoye)  kuma  masu  Tuba  su  koma  gareShi  Tuba  na 
gaskiya. 

*  *  * 


7 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


(Hanya  ta  uku) 


Shiga  Addinin  Musuhi'nel.  da  kuma  ky/auta'ta  slii 


Musulunci  shi  ne  mafi  girman  ni’imar  da  Allah  H  Yayiwa 
bawanSa.  Shi  ne  kaɗai  tafarkin  da  bawa  zai  bi  don  ya  samu 
Alkhairan  duniya  da  lahira.  Shi  ne  kaɗai  Tafarkin  tsira.  Shi 
ne  kaɗai  yardajjen  Addini  a  wajen  Allah  fH.  Domin  kuwa 
Shi  Ya  bada  tabbacin  hakan  acikin  LittafinSa  Mai  Tsarki. 

Acikin  Suratu  Ali-‘Imran  (ayah  ta  19)  Allah  H  Yace: 

£ 

[19  JT]  4  lA\  *&\XX%  <xU^\  b\  4 

“ Lallai  Musulunci  shi  ne  kaɗai  (karɓaɓɓen)  Addini  a  wajen  Allah  fH 


Acikin  dai  Suratu  Ali-Tmran  ɗin,  Allah  fH  Yace  ba  Zai 
karɓi  aikin  duk  wanda  ya  bauta  maSa  da  wani  addini  koma 
bayan  Musulunci  ba.  Ya  faɗi  hakan  ne  a  cikin  ayah  ta  85, 
inda  Yake  cewa: 


“ Kuma  duk  wanda  ya  riƙi  ( wani  tafarkina  daban)  koma  bayan 
Addinin  Musulunci,  toh  fabazaa  karɓa  daga  gareshi  ba.  Kuma 
shi  din  a  (ranar)  lahira  zaikasance  cikin  hasararru  ’ 


Musulunci  sharaɗi  ne  babba  daga  cikin  manyan  sharuɗan 
karɓan  duk  wani  aikin  da  bawa  zai  gabatar  a  rayuwarsa.  Shi 
ne  kuma  hanya  mafi  girma  daga  cikin  hanyoyin  samun 
Gafara.  Dole  kuma  sai  bawa  ya  bi  wannan  hanya  (kuma  ya 
inganta  ta)  kafin  sauran  hanyoyin  ma  su  amfane  shi. 

Daga  cikin  dalilai  mafiya  ƙarfi  akan  hakan,  Allah  Ya  kira 
musulunci  da  sunan  tuba  a  cikin  wasu  gwala-gwalan  ayoyi 
na  Al-Kur’ani  Mai  girma.  Ga  kaɗan  daga  cikin  misalai 
gameda  hakan  insha’Allahu. 


8 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  cikin  Suratut-Taubah  (ayah  ta  5)  Allah  H  Yana  cewa: 


“Idan  har  (kafiran  nan)  suka  tuba  ( suka  musulunta)  kuma  suka 
tsaida  sallah  sannan  suka  bada  zakkah,  toh  ku  rabu  da  hanyarsu 
(ku  kyale  su,  karkuyaƙe  su).  Domin  kuwa  Allah  Mai gafara  ne 
mai jinƙaP 

Allah  §Ya  hana  mu  yaƙarsu,  saboda  tuban  da  sukayi 
daga  kafircin  nasu.  Daga  tuban  nan  da  sukayi  dai,  toh 
shi  kenan  sun  zama  ‘yan-uwan  mu  na  addini. 


Shi  yasa  a  wata  ayah  ta  daban  kuma^  Yake  cewa: 


“'ldan  har  suka  tuba  (suka  barkafircin  nasu)  kuma  suka  tsaida 
Sallah  sannan  suka  bada  Zakkah,  toh  (daga  nan)  sun  zama  ‘yan- 
uwanku  na  addini.  Kuma  Muna  rarrabe  ayoyin  nan  ne  ( dalla - 
dalla)  ga  mutane  don  su  sani\. 

Acikin  Suratul-Furƙan  ma,  Allah  fH  Ya  kira  Musulunci  da  da 
sunan  Tuba,  a  inda  Yayi  bayanin  halayen  bayinSa  na  ƙwarai. 
Yace  su  ne  waɗanda  basu  shirka  kuma  basu  kisan  kai  sannan 
kuma  basu  yin  zina. 

Sai  Yayi  bayanin  munin  laifin  duk  wanda  ya  aikata 
waɗannan  miyagun  ayuka  masu  halakarwa  a  duniya  da 
lahira,  domin  kuwa  za  a  ninka  azaba  ga  duk  wanda  ya  aikata 
su. 

Sannan  sai  Yace: 


9  At-Taubah  (aayah  ta  1 1) 


9 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


“ ..Sai kaɗai  wandaya  tuba  (daga  cikinsu) kuma yayi imani 
kuma  ya  aikata  aiki  na  ƙwarai,  toh  (irin)  waɗannan  za  a  sauya 
munanan  ayukansu  zuwa  ga  kyawawa  (za  a  yafe  musu 
zunubansu,  kuma  a  maye gurbinsu  da  ladan  kyawawan  ayuka). 
Saboda  Allah  Ya  kasance  Maiyawan  Gafara  kuma  Mai  Jinƙai.. 
kuma  duk  wanda  ya  tuba  kuma  yayi  aiki  na  ƙwarai,  toh  lallai 
(haƙiƙa  wannan )  ya  koma  ga  Allah  matuƙar  koma  wa  ’ . 

A  Suratul-Anfal  (ayah  ta  38)  Allah  H  Yana  cewa  ManzonSa 


“ Kace  wa  waɗanda  suka  kafirta  in  harsun  hanu  (sun  tuba  sun 
daina  wannan  kafircin  nasu)  toh  za  a  gafarta  musu  (duk)  abinda 
ya  gabata  (na  zunubansu).  Idan  kuma  suka  koma  (suka  cigaba  da 
kafircin  nasu  bayan  sun  ce  sun  tuba),  toh  haƙiƙa  hanyar 
mutanen  farko  (kafiran  da  suka  gabata  a  tarihi)  ya  riga  ya  shuɗe 
(za  Muyi  musu  irinyadda  Mukayiwa  magabatan  su  a  kaiircif 

In  har  wannan  shi  ne  alƙawarin  Allah  ga  kafirai  in  har  suka  tuba 
daga  kafirci,  ashe  kenan  mu  Musulmi  mu  ne  muka  fi  dacewa 
muyi  gaggawar  komawa  gareShi  gaba  ɗaya  saboda  mu  rabauta. 
Babu  ko  shakka  Musulunci  yana  daga  cikin  manyan  hanyoyin 
samun  Gafara.  Domin  kuwa  yana  rusa  duk  laifin  da  bawa  yayi 
kafin  musuluntarsa  (yana  shafe  duk  zunubin  da  bawa  ya  aikata 
acikin  kafirci). 

Haka  Manzon  Allah  M  Ya  faɗa  wa  Sahabinsa  Amru  ɗan 
‘  As  inda  yake  ce  masa: 


10 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


“Shin  baka  san  cewa  musulunci  yana  rusa  duk  wani  abinda 
ya  kasance  kafin  shi  (na  zunubai)  ba?^’ 

Mun  gode  wa  Allah  Ta’ala  akan  wannan  babbar  ni’ima  ta 
Addinin  musulunci.  Muna  fata  Allah  Ya  raye  mu  akan  ta, 
Ya  tsare  mana  imanin  mu,  Yasa  mu  cika  da  imani,  yasa  mu 
cikin  bayin  nan  naShi  masu  rabauta  a  duniya  da  lahira. 


(Hanya  ta  Huɗu) 


10  Duba  Saheeh  muslim  (hadithi  na:  121) 


11 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


N&gM-£i©§§IL  'Ifrna-M 


Imanin  gaskiya,  shi  zai  sa  bawa  ya  tsaida  ingantaccen 
Tauhidi.  Shi  zai  sa  bawa  ya  tsare  dokokin  Allah  fH.  Shi  zai 
sa  bawa  ya  nisanci  saɓon  Allah  (sawa’un  a  bayyane  ne  ko  a 
ɓoye).  Imani  yana  kuma  daga  cikin  manyan  hanyoyin 
samun  Gafarar  Allah  H. 

Idan  muka  duba  wasu  ayoyin  Al-Kur’ani  Mai  Girma,  za  mu 
ga  inda  Allah  fH  Yake  yabon  wasu  bayinSa  masu  gaskiya 
cikin  imaninsu,  cewa  su  kam  suna  ma  yin  tawassuli  da 
imanin  nasu  wajen  neman  GafararSa  (da  kuma  neman 
tsarinSa  daga  azabar  wuta  a  gobe  ƙiyamah). 

Wannan  yake  nuna  ashe  nagartaccen  imani  ma  yana 
daga  cikin  hanyoyin  samun  gafara,  tunda  har  ana 
tawassuli  da  shi  wajen  neman  tsira  a  duniya  da  lahira. 

Za  mu  ga  misalign  hakan  a  cikin  Suratu  Ali-Imran  (ayah 
ta:  193),  inda  Allah  H  Yake  cewa  (a  harshen  bayinSa 
masu  imani): 


Allah  fH  Yace  (su  waɗannan  Muminai  suna  cewa):  “  Ya 
Ubangijinmu!  Lallai  mu  mun  ji  wani  mai  kira  yana  kira 
zuwa  ga  imani,  yana  cewa  kuyi  imani  da  Ubangijinku,  mu 
kuma  sai  mukayi  imani  (kamaryadda  ya  umurce  mu). 
Saboda  haka  (muke  roƙonKa)  Ya  Ubangijinmu  Ka  Gafarta 
mana  zunubanmu,  Ka  kankare  mana  munanan  ayukanmu, 
kuma  Ka  karɓi  rayuka  mu  tare  da  mutanen  kirki  (masu  yi 
maka  ɗa’aj\. 


12 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Bayan  Allah  H  Ya  facfi  wasu  daga  cikin  siffofinsu  a  farkon 
Suratul-Anfal  (kuma  Ya  tabbatar  musu  da  cewa  Ya  yarda  da 
ingancin  imanin  nasu  kuma  Ya  karɓi  ayukansu)  sai  Yace: 


✓  > 


“  Waɗannan  su  ne  muminaina  gaskiya.  Suna  da  wasu  darajoji 
(maɗaukaka)  gun  Ubangijinsu,  tare  da  Gafara,  dakuma  wani 
irin  (yalwataccen)  arziki  mai  girma  (daga  Ubangiji  Mai  Karimci 
da  Baiwa  ga  bayinSa  nagarij ’.. 


Kamar  yadda  suke  aikata  duk  abinda  aka  umurcesu  na 
wajibai  (har  ma  da  nafilfilu),  haka  kuma  suke  matuƙar 
nisantar  duk  wata  hanyar  da  za  ta  sa  su  afka  cikin  miyagun 
ayukan  nan  masu  halakarwa. 

A  kullum  suna  matuƙar  nisantan  waɗannan  manyan  laifuka 
ne  saboda  Tsoron  Allah  da  suke  yi,  da  kuma  fatan  samun 
RahamarSa. 


Allah  HYa  yabe  su  akan  hakan,  kuma  Ya  tabbatar  musu 
cewa  wannan  din  wata  hanya  ce  ta  samun  GafararSa. 

A  cikin  Suratun-Najmi  (ayah  ta  32)  Allah  $i  Yace: 


oh 


“..(Su  ne)  masu  nisantar manyan  laifuka  (kaba  ’irai )  da 
abubuwan  alfasha  (irin  su  zina  da  kuma  miyagun  kalamai), 
sai  dai  ƙananan  laifuka  ( wannan  kam  zamiya  tana  kaisu  ga 
aikatawa).  Toh  lallai  Ubangijinka  Mai  yalwatacciyar  Gafara 
ne  . 


wannan  gaɓa  dai  tana  ƙara  tabbatar  wa  masu  imani  ne  cewa 
matuƙar  sun  nisanci  waɗannan  manyan  laifuka,  matuƙar 
sun  tsare  dokokin  Allah  sun  ji  tsoronSa,  toh  Zai  gafarta 
musu  zunubansu. 


13 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ma’ana:  Allah  $|  Zai  Gafarta  musu  laifukansu  saboda 
inganta  imaninsu  da  sukayi,  da  kyautata  alaƙarsu  daShi 
da  sukayi  ta  hanyar  aikata  abinda  Ya  umurce  su,  da 
kuma  nisantar  manyan  laifukan  nan  da  Ya  hanasu 
aikatawa. 


Sanannen  abu  ne  cewa  Shirka  ita  ce  mafi  girma  (mafi 
muni,  kuma  mafi  haɗari)  daga  cikin  waɗannan  manyan 
laifuka77..  Toh  duk  wanda  ya  nisanci  shirka  da  sauran 
miyagun  ayukan  nan,  kuma  ya  dage  wajen  yawaita 
ayuka  nagari  (tsakanin  farillai  da  nafilfilu),  Allah  H 
(cikin  FalalarSa  da  yalwatacciyar  RahamarSa)  Zai  yafe 
masa  sauran  laifukan  da  ya  aikata. 


Allah  $|  Ya  yi  alƙawarin  hakan  a  cikin  Suratun-Nisa’i 
(ayah  ta:  31)  inda  Yake  cewa: 


r 


O  J. 


“Idan  harkuka  nisanci  manyan  laifukan  (nan)  da  aka  hane 
ku  aikatawa  (saboda  Tsoron  Allah);  toh  za  Mu  kankare 
muku  munanan  ayukanku,  kuma  za  Mu  shigar  daku  ( wata 
irin  babbar)  mashiga  ta  karimcif 


Sannan  kuma  Ya  yi  alƙawarin  gafarta  wa  bayin  nan 
naShi  masu  tsoron  fakewa  daga  idanun  mutane  don  su 
saɓa  maSa,  waɗanda  suka  fifita  neman  YardarSa  akan 
ta  mutane. 


11  Duba  Saheehul-bukhari  (hadithi  na  2654,  da  6861),  Abu-Dawuda  da  Tirmidhi  ma  sun 
ruwaito  shi.. 


14 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  cikin  Suratul-Mulk  (aya  ta  12)  Allah  H  Yana  cewa: 


“Lallai  waɗanda  suke  tsoron  Ubangijin  su  a  ɓoye  (masu  tsoron 
ɓuya  su  saɓa  maSa,  saboda  yaƙinin  da  suke  dashi  akan  lallai  Yana 
ganinsu,  kuma  suna  jin  kunyarSa);  toh  suna  da  wata  irin  gafara 
(maiyawa)  da  kuma  wani  irin  sakamako  mai  matuƙar girma  (daga 
wajen  Ubangijin  nasu  Maɗaukaki )” 


Ko  shakka  babu  duk  wanda  ya  doshi  aikata  wani  aikin  saɓo 
a  ɓoye,  sannan  sai  ya  bar  wannan  aikin  saboda  ya  tuna  cewa 
ai  Allah  kam  Yana  ganinsa,  wannan  bawan  Allah  yana  da 
imani  mai  ƙarfin  gaske. 

Shi  yasa  Allah  fH  Yace  duk  mai  irin  wannan  hali  toh  Ya  yi 
masa  alƙawarin  Gafara  da  kuma  lada  mai  yawa. 


Allah  HYa  ma  ce  Aljannah  ce  makomar  duk  mai  irin 
wannan  halin. 

Haka  Ya  faɗa  a  can  wajen  ƙarshen  suratun-Nazi’at  (ayah  ta 
40-41)  inda  Yake  cewa: 


“ Amma  duk  wandayaji  tsoron  tsayuwa  gaban  Ubangijinsa 
(a  gobe  ƙiyama)  saiya  hana  kansa  aikata  abinda  ransa 
yakeso  (na  laifi ');  toh  lallai  aljannah  ita  ce  makoma  (ga  irin 
waɗannan  bayin  Allah  masu  imanin  gaskiya)” 


Kuma  Ya  yi  alkaƙwarin  cewa  in  har  bawa  ya  tsare 
dokokin  Sa  kuma  Yaji  tsoron  sa  a  ko  wanne  hali,  toh  Zai 
datar  da  shi  da  daidai  a  cikin  al’amuran  sa  na  addini  da 
rayuwa,  kuma  Zai  gafarta  masa  zunuban  sa. 


15 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Allah  §Ya  fadi  hakan  ne  a  cikin  Suratul-Anfal  (ayah  ta 
29)  inda  Yake  cewa: 


4 


9 

ZAJ 


“  Y<3  ku  waɗanda  kukayi  imani!  In  harkun  tsare  dokokin 
Allah  (kunji  tsoron  Sa)  toh  Zai  sanya  muku  mararraba12, 
Kuma  Zai  kankare  muku  ƙananan  laifukan  ku,  kuma  Zai 
Gafarta  muku  (manyan  laifukan  ku).  Domin  kuwa  Allah 
Ma  ’abocin  falala  ne  Mai  Girma. ” 


Da  fatan  Allah  H  Yasa  da  mu  cikin  masu  tsoronSa  a 
kowanne  hali,  kuma  Yasa  mu  gama  da  duniya  lafiya.. 


12  mai  rabewa  tsakaninku  da  abinda  kuke  tsoron  gamuwa  da  shi  a  duniya  da  lahira.  Kuma 
Zai  baku  ilimi  da  basira  Wacce  za  ku  gane  gaskiya  daga  ɓata.  Kuma  Zai  datar  da  ku  da 
abinda  zai  sa  Ya  yarda  da  ku  a  kullum. 


16 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


(Hanya  ta  Biyar) 

lljtapi  jp  M'an'Z-en  ATlah  JH^ 

Da  kuma  nisantar  saɓa  masa 

Bin  Tafarkin  Manzon  Allah  0,  da  yi  masa  biyayya  a 
cikin  komai  na  umumi  da  hani,  da  barin  saɓa  masa; 
wannan  shi  ne  ma  Musuluncin  gaba  ɗaya. 

Shi  ne  tafarkin  shiriya.  Shi  ne  mafi  girma  daga  cikin 
manyan  alamomin  imanin  gaskiya. 

Shi  ne  mafi  ƙarfi  daga  cikin  alamomin  da  suke  nuna 
lallai  da  gaske  bawa  yana  son  Allah  da  manzonSa. 

Shi  ne  mafi  girma  daga  cikin  hanyoyin  da  bawa  zai  bi 
don  Allah  fH  Yaso  shi,  kuma  Ya  yarda  da  shi. 

Kuma  yana  daga  cikin  manyan  hanyoyin  samun  Gafarar 
Allah  H . 


Za  mu  gane  hakan  ne  idan  muka  duba  cikin  Suratu  Ali- 
Imran  (ayah  ta  31  da  ta  32),  inda  Allah  fg  Yake  cewa: 


“ Kace  ( musu ):  in  har  ( da  gaske)  kun  kasance  kuna  son  Allah, 
toh  ku  bini.  Shi  kuma  Allah  Zai  so  ku  (idan  kukayi  hakan), 
kuma  Zai  Gafarta  muku  zunuban  ku.  Domin  kuwa  Allah  Mai 
yawan  Gafara  ne,  kuma  Mai  JinƙaP . 

Wannan  ayah  dai  tana  nan  ne  a  matsayin  mizanin  auna 
gaskiyar  imanin  duk  wanda  yace  ya  yarda  da  Allah  fH 
da  ManzonSa  0. 

Allah  HYa  sanya  ɗa’a  ga  ManzonSa  a  matsayin 
sharadin  ingancin  imanin  duk  wanda  yayi  da’awar 
imani  da  Allah  da  ManzonSa. 


17 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Sannan  Ya  ƙara  tabbatar  da  hakan  a  ayah  ta  gaba  inda 
Yake  cewa: 


o\&  LP  0^3  _ 1 3  ^  \ 


“ Kace :  kuyi  ɗa  ’a  (biyayya)  ga  Allah  kuma  kuyi  ɗa  ’a  ga  Manzo 
(Muhammadu  0).  Amman  suka  juya  baya  (suka  ƙi  bin  wannan 
umumi),  toh  fa  lallai  Allah  ba  Ya  son  kafirai 


Ko  shakka  babu  lallai  tsayuwa  akan  tafarkin  Manzon  Allah 
il  da  tsare  masa  haƙƙoƙinsa,  da  kyautata  ladabi  gareshi,  da 
kuma  nisantar  saɓa  masa:  waɗannan  su  ne  suke  nuna  lallai 
da  gaske  bawa  ya  yi  imani  da  shi.  Duk  kuma  wanda  yayi 
hakan,  Allah  H  Ya  yi  alƙawarin  Zai  Gafarta  masa,  kuma 
Zai  bashi  lada  mai  girma.  Domin  kuwa  dole  sai  ya  aikata  su 
kafin  ya  samu  tsira  a  duniya  da  lahira. 

Shi  yasa  a  farko-farkon  Suratul-Hujurat  (ayah  ta  3)  Allah  fH 
Yake  cewa: 


“Lallai  waɗanda  suke  sassauta  muryoyin  su  a  wurin  Manzon 
Allah  Jr  (saboda  ladabin  da  suke  masa),  waɗannan  su  ne 
waɗanda  Allah  $$  Ya  jarrabi  zukatansu  da  taƙawa  (kuma  Ya 
datardasu  da  cin  wannan  jarrabawa).  Saboda  haka  suna  da  wata 
irin  Gafara,  da  kuma  lada  mai  girma  (a  wajen  Allah  0f\ 

Tsira  da  Amincin  Allah  su  ƙara  tabbata  ga  wannan  Manzo  mai 
daraja,  shi  da  iyalansa  da  Sahabbansa  baki  ɗaya,  da  kuma 
waɗanda  suka  biyo  bayansu  da  kyautatawa  har  zuwa  ranar 
sakamako.  Da  fatan  Allah  Yasa  har  da  mu  cikinsu. 


*** 


18 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


(Hanya  ta  Shida) 

Aymfea  Mlagarl 


Lallai  ayuka  na  gari  ma  suna  shafe  munana,  idan  har  bawa 
yayi  sa’a  yana  da  imani  kuma  ya  nisanci  shirka.  Annabi  H 
yana  cewa:  “kaji  tsoron  Allah  a  duk  inda  kake.  Ka  riƙa 

bibiyan  munanan  ayukan  ka  da  kyawawa,  saboda  su  goge 
munanan.  Kuma  ka  kyautata  yadda  kake  mu’amala  da 
mutane7J.” 

Wannan  hadithi  kuma  shi  yake  ƙara  fassara  wannan  magana 
ta  Allah  H  inda  Yake  cewa: 


“ ..Lallai kyawawan  ayuka  suna  tafiyar  da  munana ..” 


Akwai  misalai  masu  yawa  daga  cikin  ayoyin  Al-Kur’ani  da  kuma 
ingantattun  hadithai  da  suke  tabbatar  da  lallai  ayuka  nagari  suna 
shafe  munana  (suna  zama  sanadiyyar  samun  gafarar  Allah  kan 
wasu  laifukan  da  bawa  ya  aikata  a  baya).. 


A.  Kyautata  Tsarki  da  kuma  cika  Alwala,  kamar  yadda 
Manzon  Allah  ^  ya  koyar 


KYAUTATA  TSARKI 

Haƙiƙa  kyautata  tsarki  al’amari  ne  mai  muhimmancin  gaske  a 
cikin  addinin  Musulunci.  Tsarki  dai  sharadi  ne  daga  cikin 
manyan  sharuɗan  karɓar  duk  wata  Ibadar  da  bawa  zai  yi  a 
rayuwarsa.  Manzo  gg  yace:  “Tsarki  shi  ne  rabin  imani74.” 

Shi  yasa  Allah  fH  Yake  son  duk  wanda  yayi  ƙoƙari  ya 
zama  mai  kyautata  tsarkin  sa. 


13  Tirmidhi  ne  ya  ruwaito  shi  (hadithi  na  1987)  daga  Sahabi  Abu-dharrin  Al-ghifari 

14  Sahih-Muslim  (hadithi  na  223)  daga  Sahabi  Abu-Maalik  al-Ash’ariy 


19 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Har  ma  Ya  yabi  wasu  bayinSa  saboda  hakan,  inda  Yake 
cewa: 


“..A  cikinsa  ( masallacin  Kuba)  akwai  wasu mazaje  ( mutane ) 
masu  son  suyi  ( kyakkyawan )  tsarki,  Allah  kuma  Yana  son  masu 
neman  tsakakuwan  nan15T 

Shi  yasa  ma  aka  umurce  mu  da  neman  Gafarar  Allah  a 
yayinda  muka  gama  tsarki  muka  fito  daga  makewaya. 
Manzon  Allah  if  ma  ya  kasance  a  duk  lokacinda  ya  gama 
biyan  buƙata  ya  fito,  yana  cewa: 


“GafararKa  nake  nema/ɗ(Ya  Allah)”. 

Ana  neman  Gafara  yayinda  aka  fito  daga  makewaya  saboda 
wasu  dalilai. 

Kaɗan  daga  cikinsu  dai  su  ne  kamar  haka: 

•  Saboda  a  haɗa  duk  nau’ukan  tsarkin  biyu  (najasar  da  aka 
kawar  daga  gangan  jiki,  da  kuma  dattin  zunuban  da  ake  da 
su).. 

•  Saboda  bawa  bai  sani  ba  ƙila  a  yayin  tsarkin  nashi  akwai 
wata  najasar  da  ta  fallatso  masa  a  jiki  (cikin  rashin  sani). 
Duk  da  dai  Allah  $$  ba  Ya  kama  bawa  akan  irin  wannan 
(matuƙar  dai  babu  sakaci),  amma  tare  da  hakan  bawa  yake 
neman  Gafarar  Allah  $$  da  RahamarSa. 

Sannan  kuma  ya  tabbata  a  sunnah  lallai  rashin  kyautata 
tsarki  yana  cikin  manyan  laifukan  da  suke  jawowa  ayi  wa 
bawa  azaba  a  cikin  ƙabarinsa77. 


15  Suratut-Taubah  (ayah  ta  108) 

16  Tirmidhi(7),  Abu-Dawud(30),  Ibnu-Majah(300). 

Dukkan  su  daga  Uwarmu  (Nana)  A’ishatu  Allah  Ya  kaara  mata  Yarda  da  Daraja. 


20 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  wani  hadithin  ma,  Manzon  Allah  cewa  yayi:  “Kuyi 

ƙoƙarin  kuɓuta  daga  fitsari  (ta  hanyar  kiyayewa  sosai  yayin 
da  kuke  tsarki)  saboda  yawancin  azabar  ƙabari  daga  (irin 
wannan)  fitsarin  neM.” 

Saboda  haka  aka  umurci  bawa  da  neman  Gafarar  Allah 
bayan  ya  fito  daga  makewaya,  saboda  ya  samu  kuɓuta  daga 
wannan  azabar. 

Ashe  tunda  kuwa  rashin  kyautata  tsarki  yana  da  irin  wannan 
muni,  toh  lallai  wajibi  ne  mu  kiyaye  sosai.  Musamman 
kuma  ga  shi  mun  gani  cewa  kyautata  tsarkin  yana  daga 
cikin  hanyoyin  samun  babban  matsayi  a  wajen  Allah  fH, 
kuma  yana  ma  daga  cikin  hanyoyin  samun  gafarar  Allah  fH. 
Da  fatan  Allah  fH  Ya  tsare  mana  imaninmu,  Ya  kuma  ƙara 
tabbatar  da  mu  akan  karantarwar  ManzonSa  Annabi 
Muhammadu  H  har  mutuwa. 

CIKA  ALWALA 

Yin  alwala  kamar  yadda  Manzon  Allah  H  ya  koyar,  yana 
daga  cikin  muhimman  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah 
Maɗaukaki.  Kowa  kuma  zai  samu  wannan  falala  ne 
gwargwadon  koyinsa  da  Manzon  Allah  H. 

Akwai  ingantattun  hadithai  masu  yawa  da  sukayi  bayani 
akan  wannan  afamari.  Ga  kaɗan  daga  cikinsu  insha‘Allahu: 
Manzon  Allah  %  yace:  “Duk  wanda  yayi  alwala  kuma  ya 
kyautata  alwalar,  toh  laifukan  sa  za  su  fice  daga  jikinsa  -hatta 
ma  waɗanda  suke  ƙarƙashin  faratan  sa^”. 

Abin  nufi:  Duk  wata  gaɓar  da  aka  wanke  a  yayin  alwala, 
toh  wannan  ruwan  alwala  zai  wanko  har  da  zunuban  da  aka 


17  Bukhari  (218),  Muslim  (212).  Daga  Sahabi  abdullahi  ɗan  Abbas  Allah  Ya  ƙara  musu 
Yarda 

18Ad-daara-£utniy  ne  ya  ruwaito  (hadithi  na  464)  daga  Sahabi  Abu-huraira  ^ 

19Sahih  Muslim  (Hadithi  na  245)  daga  Sayyiduna  Usmanu  4fe>. 


21 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


aikata  da  wannan  gaɓa,  har  bawa  ya  kasance  tsaftatacce 
daga  zunubai  a  yayinda  ya  kamala  alwalar^’ 

Shi  yasa  aka  kira  alwala  da  sunan  tsarki.  Saboda  bawa  yana 
tsarkaka  daga  zunubansa  ta  hanyar  kyautata  alwala. 

A  1 

Wata  rana  Manzon  Allah  |g  (ya  tambayi  Sahabbansa)  yana 
cewa:  “Shin  b  azan  nuna  muku  abubuwanda  (ta  dalilin 
aikata  su)  Allah  $1  Zai  share  muku  laifukan  ku  ba,  kuma  Ya 
ɗaga  darajojin  ku?”  Sai  suka  ce  lallai  muna  so  ka  faɗa  mana 
ya  Manzon  Allah.  Sai  yace:  “Cika  alwala  (kyautata  shi)  a 
daidai  lokacinda  ake  ƙin  taɓa  ruwa22,  da  kuma  yawan  tattaki 
zuwa  wuraren  sallah  (masallatai),  da  kuma  masu  jiran  sallah 
bayan  wata  sallar^,  Waɗannan  lallai  su  masu  ribadi  ne. 
Lallai  waɗannan  su  ne  masu  ribaɗf^’. 

Manzon  Allah  M  ya  kamanta  waɗannan  ayuka  guda  uku  da 
wannan  babban  al’amari  na  Jihadi,  saboda  girman  aikin 
nasu  a  wajen  Allah  H. 

Da  fatan  Allah  H  Yasa  mu  cikinsu. 

Wata  rana  bayan  Sayyiduna  Usmanu  ya  koya  wa  mutane  irin 
alwalar  Manzon  Allah  H,  sai  yace  musu:  Na  ga  Manzon  Allah  $g 


20  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  244)  daga  Sahabi  Abu-Hurairah  4t>- 

21  Hadithin  yana  cikin  Sahih  Muslim  (Hadithi  na )  daga  Sahabi  Abu-hurairah  4» 

22  saboda  yanayin  da  ake  ciki  na  tsananin  sanyi,  yasa  kowa  yana  jin  nauyin  amfani  da  ruwa 
sosai.  Toh  su  duk  da  haka  suna  daurewa  suyi  alwala  mai  kyau 

23  Misali:  Irin  zaman  nan  da  akeyi  tsakanin  Sallar  Maghriba  da  isha’i,  ko  tsakanin  Azahar 
da  la’asar,  ko  kuma  waɗanda  suka  shigo  masallaci  sukayi  nafila  suka  zauna  suna  jiran 
lokacinda  za  a  tayar  da  Iƙamar  Sallar  da  take  biye,  da  dai  sauran  makamantan  su.. 

24  Ribaɗi  shi  ne  zaman  daƙo  cikin  shiri  da  kimtsi  (shirin  ko  ta  kwana)  saboda  gabatar  da 
wani  aikin  ibada  don  neman  Y ardar  Allah.  Aiki  ne  wanda  dole  sai  an  jure  kafm  a  iya  yin 
shi. 

An  kira  waɗannan  mutane  uku  masu  ribaɗi  ne,  saboda  irin  himmar  da  suke  da  ita,  da  kuma 
tsantsar  jajircewar  su  akan  ibada. 

Sannan  kuma  waɗanda  aka  fi  sani  da  masu  ribaɗi,  su  ne  waɗanda  suka  zauna  suka  tare 
wushiryar  yaƙi.  Su  ne  waɗanda  suka  bar  komai  suka  koma  suka  tare  kafar  da  ake  ganin 
maƙiya  za  su  iya  biyowa  su  farma  al’ummah.  Su  ne  Mujahidan  nan  da  suka  saida  rayukan 
su  don  kare  addinin  Allah  Da  fatan  Allah  Yasa  mu  cikinsu. 


22 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


ya  yi  irin  wannan  alwala,  sannan  sai  yace:  Duk  wanda  yayi 
alwala  kamar  haka,  za  a  gafarta  masa  abinda  ya  gabata  na 
zunuban  sa.  Sannan  tattakin  da  zaiyi  zuwa  Masallaci  da  kuma 
Sallar  da  zai  yi  a  chan,  su  ma  kuma  wani  irin  ƙarin  lada  ne 

,.25» 

gareshi 


A  wani  lokacin  kuma,  shi  Sayyiduna  Usmanu  din  yake 
cewa:  “Lallai  na  ji  Manzon  Allah  H  yana  cewa:  Babu  wani 
mutum  Musulmi  da  zai  yi  alwala  kuma  ya  kyautata  alwalarsa 
sannan  kuma  ya  sallaci  wata  sallar,  fahce  sai  Allah  &  Ya 
Gafarta  masa  abinda  yake  tsakanin  wannan  Sallah  da  kuma 
Sallar  da  take  biye  da  ita26” 


B.  Sallah  (ta  farillah  da  ta  Nafila) 

Sallah  ita  ce  mafi  girma  daga  daga  cikin  dukkan  rukunan 
Musulunci  bayan  Kalmar  Shahada.  Ita  ce  ma  shaidar  cewa 
mutum  Musulmi  ne.  Daga  cikin  miliyoyin  falalar  ta  marasa 
ƙidayuwa,  Sallah  tana  cikin  manyan  hanyoyin  samun 
Gafara.  Idan  har  bawa  ya  kiyaye  Sallar  farillah,  kuma  ya 
dage  da  nafilfilu  kamar  yadda  Manzon  Allah  H  ya  koyar, 
toh  Allah  $1  kuma  Zai  yafe  masa  zunubansa. 

Babban  misali  akan  wannan,  shi  ne  fadm  Allah  fg  (acikin 
Suratu  Hud  ayah  ta  114)  inda  Yake  cewa: 


“ Kuma  ka  tsaida  Sallah  a  geffan  nan  biyu  na  yini  da  kuma 
waniyanki  daga  dare.  Lallai kyawawan  ayuka  suna  tafiyarda 
munana.  Wannan  fa  tunatarwa  ce  ga  masu  (rabon)  tunawa 


Saboda  amfanin  da  waɗannan  sallolin  guda  biyar  suke  da 
shi  ga  bawa  wajen  tsaftace  shi  daga  zunubai  ne  fa,  yasa  har 


25  Sahih  Muslim  (hadithi  na  229)  daga  Sayyidina  Usmanu  ɗan  Affan 

26  Sahih  Muslim  (hadithi  na  227)  Daga  Sayyidina  usmanu  ɗan  Affan  4» 


23 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


ma  Manzon  Allah  %  ya  kamanta  su  da  wanka  sau  biyar  a 
yini. 

Wata  rana  yace  da  Sahabbansa  “Shin  baku  gani  ba;  in  har 
da  ace  akwai  wata  korama  a  ƙofar  (gidan)  ɗayanku,  kuma  a 
kowane  yini  yakan  yi  wanka  aciki  har  sau  biyar,  shin  akwai 
wani  dattin  da  zai  ragu  a  jikinsa  ne?  Toh  haka  ne  misalin 
sallolin  nan  biyar.  Allah  &  Yana  share  laifuka  da  su27  (kamar 
yadda  ruwan  koramar  nan  yake  wanke  dattin  jikin  bawa)”. 

Lallai  ko  shakka  babu  kiyaye  Sallolin  nan  biyar,  da  kuma 
tattaki  saboda  halartarsu  a  cikin  jama’a,  da  kuma  zama  a 
Masallaci  saboda  jiran  Sallah;  baki  ɗaya  waɗannan  suna 
cikin  muhimman  hanyoyin  samun  Gafara. 

Ya  tabbata  cewa  idan  ma  bawa  ya  tashi  ya  kama  hanyar 
zuwa  Masallaci,  toh  gwargwadon  takun  da  yayi  da  sawun  sa 
shi  ne  yawan  ladan  da  zai  samu  da  kuma  yawan  zunuban  da 
za  a  kankare  masa.  Domin  kuwa  Manzon  Allah  H  yana 
cewa:  “Duk  wanda  yayi  tsarki  tun  daga  gidansa,  sannan  ya 
fito  zuwa  ɗaya  daga  cikin  ɗakunan  Allah  saboda  sauke  wani 
farali  daga  cikin  farillan  Allah  (Sallah),  toh  duk  takun  da 
yayi;  ɗaya  zai  kankare  masa  laifi  ne,  ɗaya  takun  kuma  zai 
ɗaga  masa  daraja^  ”. 

Ko  shakka  babu  wannan  wata  falala  ce  mai  yawan  gaske  da 
Allah  $|  Yake  wa  bawanSa  a  yayin  da  ya  kama  hanyarsa  ta 
zuwa  Masallaci  don  gabatar  da  wata  Sallah  daga  cikin 
Salloli. 

Hakanan  kuma  duk  wanda  ya  shigo  Masallaci  yayi  Nafila 
sannan  ya  zauna  yana  jiran  isowar  Liman  don  a  tada  Sallah 
(da  kuma  wanda  ya  zauna  bayan  an  idar  da  Sallah  don  jiran 
lokacin  sallah  ta  gaba),  su  ma  akwai  wata  irin  falala  mai 

27  Bukhari(528),  Muslim  (667)  dukkansu  daga  sahabi  Abu-Huraira 

28  Sahih  Muslim  (hadithi  na  666)  daga  Sahabi  Ubayyu  ɗan  Ka’ab  4» 


24 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


yawa  da  Allah  fH  Yake  musu.  Daga  ciki  dai,  Mala’ikun 
Rahama  za  su  nema  musu  gafara. 

Manzon  Allah  H  yace:  “Malaiku  suna  addu’a  ga  ɗayanku 
matuƙar  yana  zaune  a  inda  yayi  sallah  kuma  alwalarsa  bata 
warware  ba.  Suna  cewa  (cikin  addu’ar):  Ya  Allah  Ka  Gafarta 
masa,  Ya  Allah  Kayi  masa  Rahama^’. 

Sallar  Juma’a: 

Manzon  Allah  H  yace:  “Tsakanin  Sallolin  nan  biyar  (tsakanin 
kowacce  sallah  da  ta  gabanta),  haka  kuma  tsakanin  kowacce 
Juma’a  da  wata  juma’ar;  waɗannan  dukka  suna  kankare  zunuban 
da  aka  aikata  tsakankaninsu,  matuƙar  dai  an  nisanci  kaba’irai^’ 

A  wani  hadithin  ma,  Manzo  H  cewa  yayi:  “Duk  wanda  yayi 
wankan  Juma’a,  sannan  ya  taho  Masallacin  juma’a  ya  sallaci  iya 
abinda  aka  ƙaddara  masa  (na  nafilfilu  kafin  zuwan  Liman), 
sannan  ya  zauna  ya  saurara  har  sai  da  Liman  ya  gama  huɗubar 
sa,  sannan  yayi  sallah  tare  da  shi;  toh  za  a  Gafarta  masa  abinda 
yake  tsakanin  wannan  juma’a  da  wata  juma’ar,  har  ma  da  ƙarin 
wasu  kwananki  uku  1  ” 

Sallar  Dare  (Kiyamul-Laili.  ko  Tahajjudi) 

Sallar  dare  (ko  tsayuwar  dare),  Sallah  ce  ta  nafila  mai  ɗumbin 
falala.  Tana  da  lada  mai  yawa  sosai.  Lokacinta  yana  farawa  ne 
tun  daga  bayan  an  gama  sallar  Isha’i  har  zuwa  lokacin  fitowar 
Alfijir.  Mutum  zai  iya  yinsa  aduk  lokacinda  ya  samu  dama. 
Amma  ingantattun  hadisai  sun  tabbatar  cewa  yin  wannan 
Sallah  a  ƙarshe-ƙarshen  dare  ya  fi  falala,  ga  wanda  Allah  H 
Ya  baiwa  ikon  hakan. 


29Bukhari:  445,  Muslim:  649,  dukkansu  daga  Sahabi  Abi-Huraira 

30  Sahih-Muslim  (hadithi  na  233)  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

31  Sahih-Muslim  (hadithi  na  857)  daga  Sahabi  Abu-Huraira  ^ 


25 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Wannan  Sallah  tana  daga  cikin  ayukan  Salihan  bayin  Allah. 
Domin  kuwa  Allah  $f  Ya  yabi  masu  yinta  a  cikin  Al-Kur’ani 
mai  girma  a  wurare  daban-daban. 

A  cikin  Suratu  Ali-Imran  (ayah  ta  16  da  17)  Allah  $f  Yana 
cewa: 


j 


“ Sune  waɗanda  suke  cewa:  Ya  Ubangijinmu  haƙiƙa  mu  munyi 
imani,  saboda  haka  (muna  roƙonKa)  Ka  Gafarta  mana 
zunubanmu,  kuma  Ka  tsaremu  daga  azabar  wuta\ 


Sannan  sai  Ya  cigaba  da  zayyana  siffofinsu  a  cikin  ayah 
ta  gaba,  inda  Yake  cewa: 


“5//  ( waɗannan  bayin  dai )  su  ne  masu  haƙuri  kuma  masu 
gaskiya  (a  kullum),  su  ne  masu  dagewa  da  Ibada,  su  ne 
masu  ciyar  da  dukiyoyinsu  (saboda  neman  Yardar  Allah), 
su  ne  kuma  masu  neman  GafararAllah  a  lokacinnan  da  ake 
kira  ‘As-saharu  ” (wato  lokacinda  alfijirya  kusa  fitowa)..” 


Hakanan  ma  acikin  Suratuz-Zariyat  (ayah  ta  17  da  ta  18), 
Allah  $f  Yace: 


4 


/O^ai xl 


“Sun  kasance  basuyin  bacci  da  dare  sai  ɗan  kaɗan. 
Sannan  a  ƙarshen  daren  kuma,  suna  ( dagewa  da)  neman 
Gafara  . 


Akwai  ingantattun  hadisai  masu  yawa  da  suka  tabbatar 
mana  lallai  wannan  Sallah  tana  cikin  manyan  hayoyin 
Samun  Gafara.  Ga  kaɗan  daga  cikinsu  insha’Allah: 


26 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  cikin  wani  Hadithi  mai  ɗan  tsawo^  Manzon  Allah  jg  yace 
wa  Sahabinsa  Mu’azu  ɗan  Jabal  4&>:  “Shin  ba  zan  nuna  maka 
wasu  ƙofofin  alkhairi  ba?  Azumi  garkuwa  ce,  ita  ma  sadaka  tana 
kankare  laifuka  kamar  yadda  ruwa  yake  kashe  wuta,  haka  ma 
sallar  mutum  a  cikin  dare  take  (tana  da  tasiri  sosai  wajen 
kankare  zunuban  bawa)”. 

Sai  kuma  Manzo  $f  ya  karanta  fadin  Allah  fH: 


“ Gadajen  bayansu  suna  nisantar  makwantansu  (a  cikin  dare), 
saboda  suna  can  suna  ta  roƙon  Ubangijinsu  alhalin  suna 
tsoronSa  kuma  suna  kwaɗayin  samun  RahamarSa,  sannan  kuma 
(daga  cikin  ayukansu)  suna  ciyar  da  abinda  Muka  arzuƙta  su. 
Babu  wani  rai  da  ta  san  irin  abin  jin  dacfin  da  aka  tanadarmusu  a 
ɓoye  (a  lahira),  wanda  sakamako  negameda  abinda  suka 
kasance  suna  aikatawa  (a  duniya).  Shin  wanda  ya  kasance mai 
Imani,  yana  zama  daidai  da  wanda  ya  kasance  fasiƙi?  Ba  za  su 
taɓa  zama  daidai  ba.  Amma  su  waɗanda  sukayi  imanikuma 
sukayi  ayuka  na  ƙwarai,  toh  suna  da  (gidajen  cikin)  Aljannar 
tsira  a  matsayin  masauki  (na  harabada)  saboda  abinda  suka  suka 
kasance  suna  aikatawa  (na  kyawawan  ayuka  a  rayuwarsu  ta 
duniyaf3” 

Allah  H  Ya  sanya  wannan  Sallah  cikin  manya-manyan 
alamomin  salihan  bayi.  Ya  kuma  tabbatar  musu  da  cewa  lallai 
duk  ibadar  da  sukeyi,  Yana  nan  Yana  adana  musu,  kuma  a 
lahira  Zai  basu  kyakkyawan  sakamako. 

Allah  Yasa  da  mu  cikinsu.  Ameeen. 


32  Cikin  Littafin  Imam  At-Tirmidhi  (Hadithi  na  2616)  daga  Sahabi  Mu’azu  ɗan  Jabal  4* 

33  Suratus-Sajdah  (daga  aya  ta  16  zuwa  ta  19) 


27 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ita  wannan  Sallah  fa  a  kowane  dare  ma  idan  akayi  ta  ana 
samun  falala  mai  yawa,  ballentana  kuma  in  har  Allah 
Yasa  muka  iya  raya  dararen  watan  Ramadan  kam, 
falalar  tana  da  matukar  yawa  sosai  da  sosai  fiye  da 
sauran  watanni. 


Manzon  Allah  H  yace:  “Duk  wanda  yayi  tsayuwar  dare 
34  a  cikin  Ramadan  alhalin  yana  mai  Imani  kuma  ya  yi 
ne  don  neman  lada  a  wajen  Allah  H,  toh  za  a  Gafarta 
masa  abinda  ya  gabata  na  zunubansa55” 


Haka  kuma  yace:  “Duk  wanda  yayi  tsayuwar  dare  a 
cikin  daren  Lailatul-ƙadari  alhalin  yana  mai  Imani, 
kuma  yayi  ne  don  neman  lada;  toh  za  a  gafarta  masa 
abinda  ya  gabata  na  zubanasa5*5” 


Shi  yasa  lokacinda  Matarsa  mai  daraja  (kuma  uwar 
muminai)  Nana  A’isha  ta  tambaye  shi  addu’ar  da  za  ta 
yi  idan  har  Allah  §Ya  datar  da  ita  da  daren  Lailatul- 
ƙadri,  sai  yace  mata  “Ki  riƙa  cewa: 


jA^\  jAP  <JJo\ 


“Ya  Allah  Lallai  (Ka  kasance)  Kai  Mai  yafiya  ne,  kuma 
Kana  son  yafiya,  saboda  haka  Ka  yafe  min” 


Manzon  Allah  %  ya  faɗa  mata  hakan  ne,  saboda  babu 
abinda  bawa  yafi  buƙata  sama  da  Afuwar  Allah  da 
GafararSa  da  RahamarSa.  Wannan  kuma  shi  yafi  komai 
ƙima  cikin  buƙatun  bawa. 


34  Ana  kiran  ta  Sallar  Tarawih  ko  asham,  ko  Tahajjud,  ko  Kiyamul-laili,  ko  wutri,  da  dai 
sauran  su. 

35  Bukhari  37,  Muslim  759,  dukkan  su  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

36  Bukhari  (35,  1901),  Muslim  (760),  dukkan  su  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

37  Allah  Ya  kaara  mata  Yarda 


28 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Toh  a  matsayinta  na  wacce  yafi  so  kuma  yafi  ƙauna 
daga  cikin  matan  duniya  baki  ɗaya,  sai  ya  faɗa  mata 
addu’ar  da  tafi  dacewa  ace  ta  yi  a  irin  wannan  lokacin. 
Saboda  idan  har  Allah  M  Ya  yiwa  bawa  Afuwa,  toh  Ya 
gama  bashi  Alkhairan  duniya  da  lahira  baki  ɗaya. 

Wannan  dai  kaɗan  ne  daga  cikin  irin  ɗumbin  falalar  da 
ake  samu  idan  har  aka  tsaida  Sallah  kuma  aka  dage  da 
nafilfilun  da  suka  tabbata  a  Sunnah. 

Sai  mu  kyautata  niyyah  kuma  mu  dage  sosai  da  sosai 
wajen  ganin  mun  kyautata  ibada  a  cikin  ɗan  lokacinda 
ya  rage  mana  a  rayuwa.  Da  fatan  Allah  Yasa  mu  dace  da 
aikata  abinda  zai  sama  sanadiyyar  samun  RahamarSa 
garemu. 

C.  Zakkah,  da  sadaka,  da  sauran  hanyoyin  taimako  ga 
mabuƙata 

Daga  cikin  manya-manyan  hanyoyin  samun  Gafarar 
Allah  m,  akwai  fitar  da  Zakkah,  bayar  da  Sadaka,  da 
sauran  hanyoyin  taimakon  mabuƙata,  da  kuma  samar  da 
‘yanci  ga  duk  wanda  yake  cikin  wani  ƙangiA 

Zakkah: 

Zakkah  tana  tsarkake  dukiya.  Kuma  tana  daga  cikin 
alamomin  ƙarfin  imanin  bawa.  Sannan  kuma  hanya  ce 
ta  tsarkake  bawa  daga  zunubai,  saboda  zai  samu  Gafarar 
Allah  fH  idan  ya  fitar  da  ita  kamar  yadda  aka  umurce  shi 
a  shari’ance. 


38  Bauta,  ko  gidan  yaari,  ko  kuma  wani  dabaibayi  na  kuncin  rayuwa  (musamman  waɗanda 
aka  zalunta) 


29 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  cikin  Suratut-Taubah  (ayah  ta  103-104)  Allah  $|  Yace: 


>■5  i'  '\-s  \  '  ^  A  £['  1  ''''  \'  S  S 

4&\j  4s-W? 


4 


“ Ka  karɓi  sadaka  (zakka)  daga  cikin  dukiyoyinsu  don  ka 
tsaftace  su  kuma  ka  tsarkake  su  da  yin  hakan,  sannan  kuma  kayi 
musu  addu  ’a  (a  yayinda  suka  fidda  wannan  zakkar),  lallai 
addu  ’arka  za  ta  zamto  dalilin  samun  kwanciyar  hankali  garesu  (a 
duniya  da  lahira),  Shi  kuma  Allah  M  Shi  ne  Mai  jin  komai  (daga 
cikin  akwai  roƙon  bawa),  ShinekumaMai  cikakkiyar masaniya 
akan  komai  (Ya  san  buƙatarkowa,  kuma  Ya  san  abinda ya  dace 
da  kowa  cikin  bayinSaj\ 

Sannan  sai  Ya  cigaba  da  cewa: 


“5/7772  basu  sani  bane,  cewa  lallai  Allah  Shi  ne  (kaɗai)  Mai 
karɓan  tuban  bayinSa,  kuma  Shi  ne  (kaɗai)  Mai  karɓan 
(ayukan  da  sukayi  na  bayarda)  sadakoki  (ga  mabuƙata), 
kuma  lallaiAllah  $$  Shi  ne  (kaɗai)  Mai  karɓar  tuba  (daga 
bayinSa),  Shine  kuma  Mai  JinƙaiT 


Sadaka: 

Ita  ma  sadaka  ɗaya  ce  daga  cikin  dalilai  masu  ƙarfi  da  suke 
nuna  lallai  bawa  yana  da  gaskiya  cikin  imaninsa.  Tana 
kuma  yaye  wa  bawa  fushin  Ubangiji  $1,  Saboda  tana  ɗaya 
daga  cikin  hanyoyin  samun  GafararSa. 

Shi  yasa  Manzon  Allah  yace:  “Ita  ma  sadaka  tana 
kashe  zunubai  (tana  kankare  su)  kamar  yadda  ruwa  yake 
kashe  wuta?/ 


39  Tirmidhi  (hadithi  na  2616)  daga  Sahabi  Mu’azu  ɗan  Jabal  4& 


30 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Samar  da  ‘Yanci  ga  Bayin  Allah,  da  kuma  Kwatar  Musu 
HakkinSu  daga  Hannun  Azzalumai: 

Duk  wanda  ya  kyautata  niyyah  wajen  ‘yanta  wani  Musulmi 
daga  ƙangi  na  bauta  (ko  kuma  ya  ceto  shi  daga  wani  ƙunci 
na  rayuwa);  toh  shi  ma  hakan  zai  zame  masa  sanadiyyar 
samun  Gafarar  Allah  H.  Domin  kuwa  Manzon  Allah  H 
yana  cewa:  “Duk  wani  mutumin  da  ya  ‘yanta  wani  mutum 
Musulmi,  toh  shi  ma  Allah  $1  Zai  ‘yanta  kowacce  gaɓa  ta 
jikinshi  daga  wuta,  da  kwatankwacin  irin  wannan  gaɓa  ta  jikin 
wanda  ya  ‘yanta  <$m40” 

Duk  da  dai  a  wannan  zamani  namu  babu  irin  waɗannan 
bayin,  amma  wannan  falalar  dai  tana  nan.  Domin  kuwa 
yanzu  haka  a  tsakankaninmu  akwai  waɗanda  suke  cikin 
wani  irin  ƙangi  irin  na  masu  bautan. 

Wasu  daga  cikin  mutanenmu  (saboda  rashin  galihu)  yanzu 
haka  suna  garƙame  a  cikin  gidajen  yari  alhalin  kuma  babu 
laifin  da  sukayi. 

Wasu  kuma  (saboda  rashin  mai  tsaya  musu)  an  nuna  musu 
fin  ƙarfi  an  ƙwace  musu  gida  ko  gona  ko  fili,  da  dai  sauran 
nau’uka  na  cin  zali  iri-iri  kamar  yadda  muke  gani  cikin  gida 
da  waje.. 

Toh  idan  har  Allah  H  Ya  baiwa  mutum  damar  ƙwato  wa 
irin  waɗannan  raunana  haƙƙinsu  daga  hannun  azzalumai, 
insha’Allahu  zai  samu  irin  wannan  sakamakon  da  aka 
ambata  acikin  wannan  hadithi  mai  daraja  (matuƙar  dai  ya 
kyautata  niyyah). 

Allah  Ya  tsaremu  daga  zalunci  da  kuma  sharrin  azzalamai, 
Ya  rufa  mana  asiri,  kuma  Yasa  mu  dace. 

40  Bukhari:2517,  Muslim:1509,  Abu-Dawud:2964,  Tirmidhi:1547,  Dukkansu  daga  Sahabi 
Abu-Huraira 


31 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Lallai  ne  muyi  amfani  da  duk  wani  abinda  muka  mallaka 
(na  mulki  da  dukiya  da  ilimi  da  sauransu)  wajen  neman 
Yardar  Allah  H  da  kuma  GafararSa  da  RahamarSa.  Kada 
mu  bari  shaiɗan  ya  kai  mu  ya  baro  da  ruɗe-ruɗen  nan  nashi 
marasa  kan  gado.  Allah  H  Shi  ne  mai  Alƙawarin  Gaskiya, 
domin  kuwa  shi  ne  Ubangijin  Gaskiya.  Ya  yi  mana 
Alƙawarin  cewa  matuƙar  mun  bi  umuminSa  mun  tsaya  kan 
karantarwar  AddininSa,  kuma  muka  yi  amfani  da 
dukiyoyinmu  kamar  yadda  Ya  umurce  mu;  toh  Zai  Gafarta 
mana  zunubanmu,  kuma  Zai  bamu  babban  rabo  a  duniya  da 
lahira.  Acikin  Suratul-Baƙarah  (ayah  ta  268)  Allah  M 
Yana  cewa: 


“ Shaiɗan  yana  (ruɗarku  kuma  yana  tsorata  ku  ta  hanyar)  yi 
muku  alƙawari  da  talauci  (in  harkuka  ciyar  da  dukiyoyin  ku 
akan  neman  yardar  Allah),  kumayana  umurtan  ku  da 
alfasha  ( wato  yana  so  kuyi  amfani  da  dukiyoyinku  akan 
saɓon  Allah).  Shi kuma  Allah  Yana  muku  alƙawarin  Gafara 
daga  gareShi  da  kuma  wata  irin  babbarfalala  (in  harkukayi 
miShi  biyayya  kuma  kuka  saɓa  wa  shaiɗan),  domin  kuwa 
Allah  Mawadaci  ne  kuma  Masanf. . 

Allah  Ya  bamu  arziki  mai  Albarka,  wanda  zai  zama 
sanadiyyar  samun  babban  rabo  garemu  a  duniya  da  lahira. 

D.  Azumi  (na  farillah  da  na  nafilah) 

Azumi  wani  irin  sirri  ne  tsakanin  bawa  da  Ubangijinsa. 
Wata  Ibada  ce  wacce  babu  wanda  yasan  yawan  ladan  ta 
sai  Allah  H. 


32 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Azumi  Yana  daga  cikin  manyan  hanyoyin  shiga  Gidan 
Rahama.  Akwai  ƙofa  ma  ta  musamman  a  Aljannah  da 
aka  tanadar  da  ita  don  masu  azumi  kaɗai.  Idan  suka 
shige  za  a  kulle  ƙofar,  babu  mai  ƙara  biyowa  ta  nan 
kuma  har  abada. 

Sannan  kuma  Azumi  yana  daga  cikin  manya-manyan 
hanyoyin  samun  Gafarar  Allah  fH.  Shi  yasa  ma  aka 
sanya  shi  acikin  jerin  galibin  nau’ukan  kaffarah  da  aka 
ɗora  wa  bawa  idan  ya  aikata  wasu  manyan  laifuka. 
Kaɗan  daga  cikinsu  su  ne  kamar  haka: 

•  Wanda  yayi  kisan  kai  a  bisa  kuskure,  akwai  diyyah 
akansa,  da  kuma  azumin  wata  biyu  (kwana  sittin  kenan). 

•  Wanda  yayi  rantsuwa  akan  abu,  sannan  sai  daga  baya 
ya  karya  wannan  rantsuwar,  cikin  nau’ukan  kaffararsa 
akwai  azumi  uku. 

•  Wanda  yayi  zihari  (wato  ya  kamanta  saduwa  da  matarsa 
ta  sunnah  da  kwanciya  da  mahaifiyarsa),  sannan  daga  baya 
ya  koma  ga  matar;  toh  dole  sai  ya  yi  kaffarah  kafin  ta 
halatta  gareshi.  Daga  cikin  jerin  nau’ukan  kaffarar  kuma, 
akwai  azumi  sittin. 

•  Wanda  ya  sadu  da  iyalinsa  da  rana  alhalin  kuma  da 
azumin  Ramadan  a  bakinsa,  shi  ma  dole  sai  ya  yi  kaffarah. 
Daga  cikin  jerin  nau’ukan  kaffarar  kuma  akwai  azumin 
wata  biyu. 

•  Wanda  yayi  wani  laifi  a  cikin  aikin  hajji,  irin  laifin  da  aka 
ɗora  masa  hukuncin  nan  da  ake  kira  fidiya,  toh  (matuƙar  ba 
mazaunin  garin  Makka  ba  ne  shi)  dole  sai  ya  yi  wannan 
kaffarah.  Daga  cikin  nau’ukan  kaffarar  kuma  akwai  azumi 
goma  (uku  a  harami,  bakwai  kuma  idan  ya  koma  gida). 

..Da  dai  sauran  su.. 


33 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


An  saka  azumi  a  cikin  waɗannan  nau’ukan  kaffarah  ne, 
saboda  irin  muhimmancin  da  azumin  yake  da  shi  wajen 
kankare  zunuban  mutum.  Da  fatan  Allah  fH  Yasa  mu  cikin 
bayinSa  masu  himma  wajen  azumi  (na  farilla  da  nafila), 
kuma  Ya  gafarta  mana  zunubanmu,  Yayi  mana  Afuwa,  Ya 
kuma  Yi  mana  Rahama. 

Azumin  Ramadan: 

Manzon  Allah  yana  cewa:  “Duk  wanda  ya  azumci 
Ramadan  alhalin  yana  mai  imani,  kuma  yayi  hakan  ne  don 
neman  lada  a  wajen  Allah  fH;  toh  za  a  Gafarta  masa  abinda 
ya  gabata  na  zunubansa^” 

Azumin  Nafila: 

Kamar  yadda  azumin  Farillah  yake  da  falala  mai  yawa,  haka 
ma  azumin  nafila  yake.  Domin  kuwa  Manzon  |g  ya 
kwaɗaitar  sosai  akan  yin  azumin  nafila,  saboda  ɗumbin 
falalar  da  hakan  yake  da  ita. 

Tabbas  azumi  yana  da  lada  mai  yawa  sosai,  kuma  yana  daga 
cikin  manyan  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah  fH. 

Daga  cikinsu  akwai  azumin  ranar  Arafah  (9  ga  watan 
zulhajji,  ranar  jajiberen  babbar  sallah),  da  kuma  ranar 
Ashura  (wato  10  ga  watan  Al-Muharram).. 

Sahabi  Abu  Katadah  &  yana  cewa:  “Wata  rana  an  tambayi 
Manzon  Allah  gameda  falalar  azumtar  ranar  Arafah,  sai 
yace:  Tana  kankare  zunuban  shekaru  biyu,  wacce  ta  gabata 
da  kuma  wacce  take  biye.  Sannan  da  aka  tambayeshi 
gameda  falalar  azumtar  ranar  ashura’  kuma,  sai  yace:  Tana 
kankare  zunuban  shekara  guda,  wacce  ta  gabata42” 

E.  Aikin  Hajji  da  Umrah: 

41  Bukhari  (38,  1901),  Muslim  (760)  Daga  Sahabi  Abu-huraira 

42  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  1162) 


34 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Aikin  Hajji  da  Umrah  ma  suna  daga  cikin  manyan  hanyoyin 
samun  Gafara.  A  cikin  Suratul-Baƙarah  bayan  Allah  fH  Ya  yi 
bayanin  wasu  dokoki  na  aikin  Hajji,  sai  Yace45: 


» 


<  »  >  <  ^  f 


“ Sannan  sai  ku  kwararo  ta  inda  sauran  mutane  suka 
kwararo  (ku  gangaro  tare  da  sauran  mutane  daga 
farfajiyar  Arafah  zuwa  Muzdalifa,  can  bayan  faɗuwar 
rana),  kuma  ku  nemi  GafararAllah  §g,  Saboda  lallai  Shi 
Allah  MMaiyawan  Gafara  ne,  kuma  Shi  Maiyawan 
Jinƙai  nɗ 


Manzon  Allah  %  kuma  yace:  “duk  wanda  yayi  aikin 
hajji  alhalin  bai  yi  wani  rafathu^  ba,  kuma  bai  yi  wani 
aiki  na  fasiƙanci  ba  (a  yayin  wannan  aikin  hajji  nashi) 
har  ya  gama;  toh  zai  dawo  (gida)  kamar  ranar  da 
mahaifiyarshi  ta  haife  shi45” 

Abin  nufi:  Allah  H  Zai  yafe  masa  baki  ɗaya  laifukan  sa, 
har  ya  zama  kamar  bai  taɓa  aikata  wani  laifi  ba  a 
rayuwarsa. 

A  cikin  wani  hadisin  kuma,  Manzo  M  yace:  “Daga  wata 
Umrah  zuwa  wata  Umrar  (ta  daban),  ana  kankare  zunuban  da 
aka  aikata  tsakaninsu.  SMkuma  Hajji  karɓaɓɓe,  bai  da  wani 
sakamako  sai  Aljannah  099 

Allahu  Akbar 


43  Acikin  ayah  ta  199 

44  Saduwa  da  iyali,  da  duk  abinda  ya  danganci  hakan 

45  Bukhari:1521,  Muslim:1350,  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

46  Bukhari:  1773,  Muslim:  1349 


35 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


F.  Karantar  da  mutane  addinin  Allah,  da  sanar  da  su  hanyoyin 
alheri 


Daga  cikin  hanyoyin  samun  Yardar  Allah  da  GafararSa  da 
RahmarSa;  akwai  karantar  da  mutane  Addini,  da  sanar  da  su 
hanyoyin  Alkhairi,  da  umurtansu  da  kyawawan  aiyuka,  da 
kuma  hana  su  munana,  da  ƙyamatar  da  su  aikata  dukkan 
wani  aiki  na  saɓo,  da  kuma  nuna  musu  Girman  Allah  don  su 
ji  tsoronSa  kuma  su  tsare  dokokinSa.. 


A  cikin  Suratut-Taubah  (ayah  ta  112)  Allah  HYa  lissafa 
masu  irin  wannan  aiki  daga  cikin  bayinSa  na  ƙwarai  masu 
babban  rabo  a  duniya  da  lahira,  waɗanda  Yayi  musu  bishara 
saboda  Yarda  da  Yayi  da  imaninsu.  Yace: 


“ Sunemasu  Tuba,  masukyautata  bautarsu,  masuyawan 
godiya,  masuyin  tafiye-tafiye  don  ayukan  ɗa  ’a  (irinsu  aikin 
hajji,  jigadi,  ziyara,  duba  mara  lafiya  da  dai  sauransu),  su  ne 
masu  umurni  da  kyawawan  ayuka  kuma  suke  hana  munana, 
su  ne  masu  tsare  dokokin  Allah.  Saboda  haka  kayi  Albishir 
ga  (irin  waɗannan  bayi)  masu  imani  (an  karbi  ayukansu 
kuma  an  yafe  musu  zunubansuj\ 


Manzo  H  yace:  “Lallai  shi  Malami47,  duk  waɗanda  suke 
cikin  sammai  da  ƙassai  suna  nema  masa  Gafarar  Allah, 
hatta  kifaye  acikin  ruwa  (su  da  sauran  halittun  ruwa  baki 
ɗayansu  suna  nema  masa  Gafara  wajen  Allah  M)48” 


47  Mai  karantar  da  arummah  da  ikhlasi,  kuma  ya  tsaya  kan  karantarwar  Manzon  Allah 

48  Abu-Dawud  (hadithi  na  3641),  Tirmidhi  (hadithi  na  2682)  daga  Sahabi  Abud-Dardaa’i 

Hadisin  ya  inganta.  Duba  Saheeh_Sunan_Abi-Dawud  hadithi  na  3096 


36 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Duk  halittun  nan  da  suke  cikin  sammai  da  ƙassai  suna  nema 
wa  malami  Gafara  dare  da  rana,  ta  hanyoyin  da  babu  wanda 
yasan  ma  adadinsu  sai  Allah  H. 

Bayan  haka  kuma,  shi  ma  yana  ta  tara  lada  mai  yawan  gaske 
(saboda  yana  da  ladan  duk  wani  harafi  guda  ɗaya  da  ya 
koya  wa  mutane,  sannan  kuma  duk  lokacinda  akayi  aiki  da 
wannan  ilimin  da  ya  koyar  -ko  da  kuwa  bayan  nutuwarsa 
ne-  sai  shi  ma  an  bashi  kwatankwacin  irin  ladan  da  aka 
baiwa  masu  aikin,  ba  tare  da  kuma  an  tauyewa  kowa  komai 
ba). 

Ko  shakka  babu  wannan  falala  ce  babba  sosai.  Babu  wanda 
ya  cancance  ta  sai  Malamai  magada  Annabawa. 

Allah  Ya  saka  wa  Malamanmu  (na  da  da  na  yanzu  dukka) 
da  Alkhairi,  Ya  Gafarta  musu  zunubansu,  Ya  kankare  musu 
kurakuransu,  Ya  ƙara  wa  iliminsu  Albarka,  Ya  ƙara  kare 
mana  su  daga  duk  wani  sharri,  da  irin  kariyar  da  Yake  wa 
manyan  bayinSa  (a  duniya  da  lahira). 

Ya  mai  karatu!  Lallai  dole  ne  mu  tashi  mu  nemi  ilimin 
addinin  Allah  $g,  don  sanin  yadda  zamu  bauta  maSa  kamar 
yadda  Yai  umumi.  Dole  mu  tashi  muyi  karatu,  don  mu 
kawar  wa  kawunanmu  jahilci,  mu  kuma  kawar  wa  sauran 
Al-ummar  da  muke  rayuwa  tare  (ta  hanyar  karantar  dasu 
addinin  gaskiya). 

Laifi  ne  babba  a  zauna  kara  zube  ba  a  karatun  addini. 
Hakan  yana  da  mummunan  haɗari  garemu  cikin 
addininmu  da  rayuwarmu  baki  ɗaya.  Domin  kuwa  idan 
jahilci  ya  kanannaɗe  al-ummah,  toh  babu  irin  taɓarazar 
da  ba  za  a  gani  ba. 

Zama  cikin  jahilci  zai  sa  a  koma  ana  rayuwa  irin  ta 
dabbobi,  domin  kuwa  babu  irin  ɓamar  da  ba  za  a  fito  fili 
ana  aikatawa  ba. 


37 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Babu  kuma  wata  al’ummar  da  ta  cigaba  cikin  jahilci. 
Kuma  baki  ɗaya  Annabawa  da  Manzanni  da  Salihan 
bayi  dukkansu  sun  nemi  tsari  daga  jahilci. 


Sannan  su  ma  waɗanda  Allah  H  Ya  zaɓe  su  Ya  sanar 
dasu  wani  abu  na  ilimi,  toh  fa  wajibi  ne  akansu  suyi  aiki 
da  shi.  Domin  kuwa  duk  wanda  ya  sani  kuma  ya  take, 
toh  laifinsa  babba  ne  a  wurin  Allah  H.  Bal  ma  azabarsa 
daban  ce  acikin  wuta.  Saboda  tsananin  azabar  da  za  ayi 
masa  ma,  har  wasu  daga  cikin  ‘yan  wutan  za  su  taru 
suna  kallon  yadda  ake  masa  (tare  da  su  ma  cfin  suna 
cikin  wutar). 

Haka  Manzon  Allah  ^  yace.  Hdisin  yana  nan  cikin 
Sahihul-Bukhari^  inda  yake  cewa:  “Za  a  taho  da  wani 
mutum  a  jefar  da  shi  cikin  wuta.  Za  a  ɗaure  shi  (da 
hanjinsa)  kamar  yadda  ake  ɗaure  jaki  a  jikin  tirkensa  (da 
igiya).  Har  sauran  ‘yan  wuta  su  kewaye  shi  (suna  kallon 
irin  azabar  da  ake  masa),  su  riƙa  ce  masa  ya  kai  malam 
wane,  ba  kai  ne  (a  duniya)  ka  kasance  kana  umumi  da 
kyawawan  ayuka  kuma  kana  hani  da  munana  ba?  Sai 
yace  musu: 


lU^lj  jSCUJl  ^Jlj  c4ht3l  y\  C-JS* ^yl 


Zai  ce  (can  a  bakinsa):  ‘Lallai  (hakane)  ni  na  kasance  ina 
umumi  da  kyawawan  ayuka  amma  ni  ba  na  aikatawa.  Ina 
kuma  hani  da  munana  amma  ni  ina  aikatawa  (a  ɓoye)’. 

Wasu  hadithai  ma  sun  tabbatar  cewa  da  irin  waɗannan 
shaiɗanun  malamai  za  a  fara  hura  wutar  jahanna  a  gobe 
Kiyamah. 


49  Hdithn  Sahabi  Usaamah  ɗan  Zaid  Allah  Ya  ƙara  musu  Yarda  (shi  da  mahaifm  nashi 
dukka).  Yana  ma  cikin  Sahih  Muslim 


38 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Shi  yasa  ma  wani  mawaƙi  (acikin  wasu  baitocinsa)  yake 
cewa: 


“Kuma  duk  Malamaninda  baya  aiki  da  iliminsa,  toh 
lallai  shi  za  a  fara  yiwa  azaba  (a  wuta)  kafin  ma  ayiwa 
masu  bautan  gumaka.” 


Haka  nan  rowar  ilimi  ma  babban  laifi  ne  sosai.  Saboda 
Manzon  Allah  H  yana  cewa:  “Duk  wanda  aka  tambaye 
shi  wani  ilimi  sai  ya  ɓoye  shi  (ya  ƙi  ya  sanar  da 
mutane),  toh  za  a  sanya  masa  linzamin  wuta  a  ranar 
Kiyamah5^ 

Su  fa  masu  umumi  da  kyawawan  ayuka  kuma  suke  hana 
munana,  a  kullum  cikin  nasara  suke  a  rayuwarsu  (ta 
duniya  da  lahira).  Domin  kuwa  bayan  ɗumbin  ladan  da 
suke  samu  ta  fiskoki  daban  daban,  da  kuma  zunubansu 
da  ake  ta  kankare  musu  a  kullum,  har  ila  yau  kuma  su 
(da  waɗanda  suka  amsa  kiransu)  ne  kaɗai  suke  tsira  a 
duk  lokacinda  wata  uƙuba  ta  sauka  ga  kangaramm  bayi. 
Allah  §|  Yana  tserar  da  su  ne  saboda  wannan  babban 
aikin  da  suka  tsaya  sukayi  ta  yi  na  gadon  Annabta. 

Allah  §Ya  bamu  labarin  yadda  Yayi  ta  tserar  da 
Annabawa  da  Manzanni  masu  yawa  a  cikin  Al-Kur’ani 
mai  girma,  su  da  waɗanda  sukayi  imani  dasu  cikin 
arummomin  su.  Haka  kuma  Ya  ma  bamu  labarin  yadda 
Ya  tserar  da  wasu  Malamai  masu  faɗakar  da  al’umma, 
su  da  waɗanda  suka  amsa  kiran  su. 


50  Abu-Dawud  (3658),  Tirmidhi  (2649).  Hadithi  ne  ingantacce,  duba  Sahih_sunan_Abi- 
Dawud  (3106) 


39 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Misali  a  cikin  suratul-A’rafi  (ayah  ta  164  zuwa  ta  166) 
Allah  m  Yana  cewa: 


j ivj  <lS  l  UiJl  1 i  13 1 


“Kuma  a  lokacinda  wasu  mutane  (marasa  gaskiya) 
daga  cikinsu  suka  ce  ( wa  masu  wa  ’azi '):  wai  shin  me 
yasa  kuke  ta  yin  wa  ’azi  ga  mutanenda  tabbas  Allah 
Zai  halaka  su,  ko  kuma  Yayimusu  azaba  mai 
tsanani?  Sai  (su  masu  wa  ’azin)  suka  ce:  muna  hakan 
ne  domin  neman  hanzari  zuwa  ga  Ubangijinku 
(saboda  kar  Ya  kama  mu  da  laifin  rashin  wa  ’azi  ga 
maɓarnata),  da  kuma  tsammanin  (wasu  daga  cikinsu) 
za  su  ( wa  ’aztu)  suyi  taƙawa  (su  daina  ayukan  saɓon 
da  sukeyij\ 


Wannan  akullum  itace  gwagwarmayar  da  take  tsakanin 
Malamai  nagari  (masu  neman  Yardar  Allah)  da  kuma 
miyagun  malamai  (waziran  shaiɗan  daga  cikin  mutane). 
Acikin  ayah  ta  gaba  kuma  sai  Allah  M  Yace: 


Uuo 


“  Toh  a  lokacinda  suka  manta  da  abinda  aka  tunatar  da 
su  (suka  ƙi  aiki  da  shi),  Mun  tserar  da  waɗanda  suke 
hani  da  munanan  ayuka,  kuma  Muka  kama  waɗanda 
sukayi  zalunci  da  azaba  mai  matuƙar  tsanani,  domin 
abinda  suka  kasance  sunayi na  fasiƙanci’. 


40 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Sannan  a  gaba  kuma  sai  Yace: 


1 


“Sa  ’nnan  a  lokacinda  suka  yi  girman  kai  suka  ƙi  barin 
abinda  aka  hanesu  aikatawa ,  sai muka  ce  musu  Ku  kasance 
birrai  ƙasƙantattu  (Muka  mayar  da  su  birai,  sukayi  ta 
rayuwa  cikin  ƙasƙanci  da  wulakancij\ 


Wannan  yake  tabbatar  da  cewa  lallai  babu  mai  tsira  a 
duniya  da  lahira  sai  wanda  ya  tsaya  kan  Tafarkin 
Manzon  Allah  f$f.  Idan  aka  duba  ayah  ta  52  cikin 
Suratun-Nur,  Allah  fH  Yana  cewa: 


“ Kuma  duk  wanda  yayi  ɗa  ’a  ga  Allah  da  ManzonSa, 
kuma  ya  ji  tsoron  Allah  kuma  ya  tsare  dokokinSa,  to 
waɗannan  su  ne  masu  babban  rabɗ 


Toh  malami  mai  gaskiya  cikin  imaninsa  shi  ne  wanda  zai 
kyautata  niyyah  tsakaninsa  da  Allah,  kuma  yake  bin  tafarkin 
Manzon  Allah  %  wajen  isar  da  saƙon  Allah  ga  bayinSa. 
Rashin  bin  wannan  tafarki  yana  da  haɗari  sosai. 

Domin  kuwa  Manzon  Allah  H  yana  cewa:  “Na  rantse  da 
wanda  rayuwa  ta  take  HannunSa!  Dole  (ku  tashi)  kuyi 
umumi  da  kyakkyawan  aiki,  kuma  dole  kuyi  hani  da 
mummuna.  In  ba  haka  ba  kuma,  toh  za  a  kai  wani 
yanayinda  Allah  fH  (Zai  yi  fushi)  Ya  saukar  muku  da  uƙuba 
daga  gareShi,  kuma  (a  irin  lokacin  nan)  ko  kun  roƙe  Shi 
(don  Ya  yaye  muku)  ma,  ba  Zai  amsa  muku  roƙon  naku 
ba5/  (saboda  baku  cika  sharadm  karɓar  addu’ah  ba)”. 


51  Tirmidhi  (hadithi  na  2169)  daga  Sahabi  Huzaifah  al-Yamaani  4& 


41 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


G.  Biyyaya  ga  iyaye,  kyautata  musu,  da  kuma  barin 
saɓa  musu  ko  cutar  da  su 

Daga  cikin  manyan  hanyoyin  samun  gafarar  Allah  $f; 
akwai  kyautata  wa  iyaye,  da  kuma  nisantar  saɓa  musu. 
Domin  kuwa  Yardar  Allah  tana  cikin  yardar  iyaye,  haka 
ma  FushinSa  yana  cikin  fushinsu52 

Bayan  haƙƙin  Allah  f$  da  na  Manzo  babu  haƙƙin  da 
yakai  na  iyaye.  Shi  yasa  acikin  ayoyi  masu  yawa  ma  ake 
yawaita  kawo  batun  kyautatwa  iyaye  da  zarar  an  gama 
umumi  da  kaɗaita  Allah  da  bauta. 

Saboda  haka  duk  mai  son  gamawa  da  duniya  lafiya;  toh  fa 
dole  ne  ya  sasanta  da  iyayen  shi  ya  zauna  lafiya  da  su,  kuma 
ya  riƙa  kyautata  musu.  Sannan  kuma  dole  ne  ya  guji  saɓa 
musu  akan  duk  abinda  ba  saɓon  Allah  ba  ne.  Kar  kuma  ya 
yarda  ya  cutar  da  su  ko  ta  wane  hali  ne.  Saɓa  wa  iyaye  laifi 
ne  mai  matuƙar  girma.  Kuma  tun  daga  nan  duniya  bawa  zai 
fara  ɗanɗana  uƙuba  kafin  yaje  lahira  ya  tarar  da  sakamakon 
mummunan  aikinsa. 

Lallai  ne  duk  wani  ɗa  nagari  yayi  ƙoƙarin  ganin  ya 
nemi  Aljannah  ta  hanyar  kyautata  wa  iyayensa. 

Manzon  Allah  H  yana  cewa:  “Allah  Ya  turbuɗe  hancin 
duk  wanda  ya  riski  tsufan  mahaifansa  -sawa’un  ɗaya 
daga  cikinsu  ne  ko  su  biyun  dukka-  kuma  (har  suka 
mutu)  bai  yi  musu  wani  abin  kyautatawan  da  zai  zama 
sanadiyyar  shigarsa  Aljannah  ba5J.  Allah  Ya  turbuɗe 
hancinsa  (ma’ana:  Allah  wadaransa.  Domin  kuwa  ba  zai 
taɓa  samun  dacewa  ba  a  rayuwa).” 


52  Tirmizi  (Hadlsi  na  899)  daga  Sahabi  Abdullahi  ɗan  ‘Amru  ɗan  Aas  (Allah  Ya  ƙara 
musu  Yarda  su  biyun  duka). 

53  Sahih  Muslim  (hadisi  na  2551)  daga  Sahabi  Abu.-Huraira  4fe>. 


42 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  cikin  wannan  hadisi  za  mu  ga  ashe  biyayya  ga  iyaye 
(da  kuma  kyautata  musu)  yana  daga  cikin  hanyoyin 
samun  Gafarar  Allah  H.  Sannan  rashin  kyautata  musu 
kuma,  yana  daga  cikin  ababenda  suke  cire  albarka  a 
rayuwar  bawa.  Allah  Ya  tsare  mana  imaninmu. 

Sannan  kuma  akwai  hadisan  da  suke  ƙara  tabbatar  da 
lallai  Allah  fH  Yana  tserar  da  irin  waɗannan  (masu 
kyautatawa  iyayensu)  daga  faɗawa  cikin  wani  haɗari  ko 
bala’i,  sakamakon  biyayyar  da  suke  wa  iyayensu. 

Za  mu  ga  misalin  hakan  a  cikin  hadithin  da  Manzon 
Allah  §|  ya  bada  labarin  wasu  mutane  su  uku  da  suka 
shiga  cikin  wani  ƙogo  suka  fake,  sai  wani  ƙaton  dutse 
ya  gangaro  ya  rufe  ƙofar  ƙogon  alhalin  suna  ciki  (ga  shi 
kuma  acikin  ƙungurmin  daji  ne  mai  nisa,  saboda  haka 
babu  mutane  kusa  ballentana  su  taimake  su). 

Saboda  haka  sai  suka  yanke  shawara  akan  lallai  ne 
kowanne  daga  cikinsu  yayi  tawassuli  da  wani  aikinsa 
nagari  (wanda  yake  fatan  Allah  §Ya  karɓa  masa) 
wajen  roƙon  Allah  fH  don  Ya  kuɓutar  dasu  daga  wannan 
halakar  da  suke  gani  ido  da  ido. 

Sun  roƙi  Allah  fH  kuma  Ya  amsa  musu.  Domin  kuwa 
Ya  kuɓutar  dasu  daga  wannan  ramin  da  suke  binne  a 
ciki  da  rayukansu. 

Toh  daga  cikinsu  akwai  wanda  yayi  tawassuli  da 
biyayyar  da  yayi  wa  mahaifan  sa  (waɗanda  sun  riga  sun 
tsufa)  da  kuma  kyautata  musu  da  yayi,  tare  da  fifita  su 
akan  akan  iyalansa  (mata  da  kuma  yara  ƙanana)54 


54  Bukhari  (2272),  Muslim  (2743),  daga  Sahabi  Abdullahi  ɗan  Umar,  Allah  ƙara  musu 
yarda. 


43 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


H.  Yiwa  mutane  Afuwa: 

Yafewa  mutane  abinda  suka  sukayi  na  laifi  ko  kuskure  (da 
kuma  rangwanta  musu),  wannan  babban  lamari  ne  wanda 
sai  masu  babban  rabo  awajen  Allah  H  suke  iyawa.  Shi  Yasa 
Allah  HYa  lissafa  wannan  aiki  cikin  halayen  manayan 
bayinSa.  Misali  ɗaya  gameda  hakan  shi  ne  inda  Yake  cewa: 

“.. Kuma  idan  ma  sukayi  fushi  ( ma  ’ana  idan  aka  6ata  musu 
rai  ta)  sai  kaga  suna  yin  gafara' 


Kenan  hakan  ya  nuna  duk  mai  yafewa  wani,  toh  shi  ma 
Allah  fg  Zai  yafe  masa.  Acikin  Suratun-Nur  (ayah  ta  22) 
Allah  fH  Yana  cewa: 


“Kuma  suyi  afuwa  su  ƙyale  (kar  su  ɗauki  wani  mataki  na 
ramako  akan  wanda  ya  cutarda  su).  Shin  ku  baku  so  Allah 
HYa  Gafarta  muku  ne?  Alhalin  kuma  Allah  fH  Shi  ne  Mai 
Yawan  Gafara  kuma  Shi  ne  Mai  jinƙai! !” 


Ka  ga  ashe  hakan  yana  cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah 
§i.  Kuma  Yana  cikin  hanyoyin  samun  Soyayyar  Allah  fH  ga 
bawa.  Shi  Yasa  acikin  Suratu  Ali-Imran  (ayah  ta  134  zuwa 
136)  Allah  fH  Yake  cewa: 


“Su  ne  waɗanda  suke  ciyarda  dukiyoyinsu  (a  kullum) 
sawa  ’un  ana  cikin  walwala  ne ko  ana  cikin  ƙunci,  suna 
haɗiye  fushinsu,  suna  yafewa  mutane,  lallaiAllah  Yanason 
( waɗannan  bayi  nagari)  masu  kyautatwa  . 


44 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


0*3 


p.  }Ju£OjA&  *Oi\  'jjJ  J  ju\  ' j+\j0  j\  <LZ&±ɓ  \ jJL*3 \ JJ& \j 


><  ^  *>^  ?  >*  <'  ?  >}  >  »</>^f  Oi  /  <?*r  >  . 

0  j^Jbj  ‘j)L«3  (%JJ  AU\  JLajo 


>^4<* 


“ Kuma  su  ne  dai  waɗanda  idan  suka  aikata  wani  laifiko  suka 
zalunci kawunansu  (ta  hanyarsaɓawa  Allah  §&)  toh  nan  take 
suke  tuna  Allah  su  nemi  GafararSa  gameda  zunubansu,  saboda 
babu  mai  Gafarar  zunubai  sai  Allah  $$,  sannan  ( bayan  haka) 
basu  dogewa  su  kafe  akan  abinda  suka  aikata  (na  munanan 
ayuka)  alhalin  suna  sane  (suna  gaggauta  barin  aikin,  suyi 
nadama  akansa,  su  nemi  Gafara  Allah,  sannan  kuma  su 
ƙauracewa  duk  abinda  zai  iya  kusanto  da  su  zuwa  ga  wannan 
mummunan  aiki,  ballenta  su  kuma  aikata  shinan  gabaf. 


,  »<  *»'.  n  >\r''  <  "A  x 
y&J  ot  ‘fr**  (“J'j’r  f 

4  j joj 


“ Irin  waɗannan  suna  da  sakamakon  wata  irin  Gafara  daga 
Ubangijinsu,  da  kuma  Aljannatai  waɗanda  koramu  (na  dangin 
ababen  sa  daban  daban)  suke  gudana  a  ƙarƙashinsu,  za  su 
dawwama  a  ciki,  Madallah  da  (irin  wannan)  lada  (wandayake  a 
matsayin  sakamako)  ga  waɗannan  ma  ’aikatɗ 


Ko  shakka  babu  masu  yiwa  mutane  afwa  su  ma  Allah  H  Zai 
yafe  musu.  Saboda  haka  duk  wanda  yake  kyautata  niyyah 
ya  tausaya  wa  wani,  toh  shi  ma  Allah  fH  Zai  tausaya  masa. 
Domin  kuwa  Allah  M  Yana  jinƙan  bayinSa  masu  jinƙai. 

Shi  yasa  ma  hatta  mutumin  da  yake  sassauta  wa  bayin  Allah 
a  cikin  kasuwancinsa,  kuma  ba  ya  tsawwala  musu,  toh  shi 
ma  Allah  M  Zai  masa  afuwa  a  duniya  da  lahira  (matuƙar  ya 
mutu  ba  ya  shirka).  Allah  $$  Zai  ƙara  wa  dukiyarsa  albarka, 
Zai  rufa  masa  asiri,  kuma  Zai  kare  shi  daga  uƙuba. 


45 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Manzon  Allah  %  yace:  “Akwai  wani  (ɗan  kasuwa)  mutumin 
kirki  wanda  ya  kasance  yana  baiwa  mutane  bashi.  A  kulumm 
yana  cewa  kowa  daga  cikin  yaran  gidansa  idan  ka  je  gun  wani 
(daga  cikin  waɗanda  muke  bi  bashi)  amma  ka  riske  shi  cikin 
tsananin  rashi,  toh  kayafe  masa  kawai  (ka  cire  sunan  shi  daga 
cikin  jerin  waɗanda  muke  binsu  bashi),  da  fatan  mu  ma  (a  gobe 
Kiyama)  Allah  Allah  $t  Zai  Yafe  mana  (a  daidai  lokacinda 
muka  fi  matukar  buƙatar  RangwamenSa  da  GafararSa  da 
RahamarSa).  Da  wannan  bawan  Allah  Ya  mutu  ya  koma  ga 
Allah  kuwa,  sai  Allah  $t  Ya  Yafe  masa  dui55” 

Allah  $|  Ya  saka  masa  ne  da  irin  abinda  ya  kasance 
yake  yiwa  bayin  Allah  a  rayuwarsa  ta  duniya.  Da  ma 
masu  iya  Magana  suka  ce  Alkhairi  danƙo  ne,  ba  ya 
faɗuwa  ƙasa  banza. 

Toh  da  yake  ya  kasance  yana  rangwanta  wa  bayin  Allah 
mabuƙata  a  nan  duniya  saboda  irin  tsananin  tausaya  musu 
da  yakeyi,  sai  shi  ma  Allah  $t  Ya  saka  masa  da  irin  wannan 
sakamako  a  daidai  lokacinda  yake  matuƙar  buƙatan  hakan. 
Har  ma  Allah  $t  Yace  masa:  “Mu  muka  fi  cancanta  mu 
rangwanta  wa  mabuƙata.  Saboda  haka  kai  ma  jeka  na 
yafe  maka”. 

I.  Musafaha  a  yayin  da  aka  gamu  ana  gaisawa: 

Musafaha  a  yayinda  aka  gamu  ana  gaisawa  (bayan  anyiwa 
juna  Sallama),  wannan  ƙarin  tabbaci  ne  gameda  amincin  da 
yake  tsakanin  ‘yan-uwa  Musulmi. 

Riƙe  hannun  juna  a  yayin  sallama,  yana  tafiyar  da  ƙiyayya 
da  gaba  tsakanin  Musulmi,  kuma  yana  cikin  manyan 
alamun  soyayya  da  ƙaunar  juna  da  kuma  ‘yan-uwantaka. 

55  Bukhari  (3480),  Muslim  (1562).  Dukkansu  daga  Sahabi  Abu-Hurairah  & 


46 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Shi  yasa  babban  Malami  Al-Imamu  Hasanul-Basriy  (Allah 
Ya  Gafarta  masa)  Yake  cewa:  “Musafaha  tana  ƙara  ƙauna 
(tsakanin  musulmi).  Idan  ɗayanku  yayi  musafaha  da  ɗan- 
uwansa,  toh  ya  riƙe  hannunsa  da  kyau,  domin  hakan  yana 
ƙara  danƙon  ƙauna  (tsakaninsu).  Kuma  ko  da  yana  ɗan  jin 
wani  ƙaiƙayi  a  zuciyarsa  gameda  shi,  toh  hakan  zai 
warware  wannan  ƙulli  (wanda  shaiɗan  ya  tufka  masa  a 
zuciya  gameda  ɗan-uwansa  musulmi)'5ɗ”. 

Sannan  kuma  Musafaha  tana  tsaftace  bawa  daga  dattin 
zunubai,  domin  kuwa  hadisai  masu  yawa  sun  tabbatar  da 
cewa  lallai  ita  ma  musafaha  tana  daga  cikin  hayoyin  samun 
Gafarar  Allah  $!. 

Manzon  Allah  $f  yana  cewa:  “Babu  wasu  Musulmai  biyu  da 
za  su  gamu  kuma  suyi  musafaha  (a  yayin  sallama,  gaisuwa  irin 
ta  Addinin  Musulunci)  fahce  sai  an  Gafarta  musu  (zunubansu) 
kafin  su  rabu57(kafin  su  saki  hannun  junansu)”. 

Da  fatan  Allah  Yasa  mu  dace. 

Manzon  Allah  $|  yace:  “Lallai  shi  mumini  idan  ya  gamu  da 
(wani  ɗan-uwansa)  mumini,  sai  yayi  masa  sallama,  sannan  ya  riƙe 
hannunsa  suka  gaisa;  toh  zunubansu  za  su  riƙa  kakkaɓowa  (daga 
jikinsu)  kamar  yadda  (busassun)  ganyayyakin  bishiya  suke 
zubowa  ƙasa  idan  iska  ta  kaɗa  su59” 

Yana  da  kyau  a  kiyaye,  kuma  a  riƙa  raya  wannan  Sunnah, 
saboda  fatan  samun  wannan  falala  mai  yawan  gaske  da  aka 
ambata  cikin  wannan  ingantaccen  hadithi  mai  daraja. 


56  Duba:  Amaaliy  na  Ibnu  Sam’un  Al-waa’iz,  majalisi  na  14,  juz’i  na  farko,  sahafi  na  230 

57  Abu-Dawud  (hadithi  na  5212)  daga  Sahabi  Baraa’u  ɗan  Aazib  Allah  Ya  ƙara  musu 
Yarda 

58  Imam  Aɗ-ɗabaraniy  ne  ya  ruwaito  shi  a  cikin  littafmsa  mai  suna  “Mu’jamul-Ausaɗ’ 
(Juz’i  na  farko,  shafi  na  84,  kuma  hadisi  na  245)  daga  Sahabi  Huzaifah  ɗan  Yamaniy 


47 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ba  daidai  ba  ne  irin  durƙuson  nan  da  akeyi  ko  rusunawa  da 
sunan  wai  girmamawa,  da  dai  sauran  nau’ukan  gaishe-gaishe 
waɗanda  suka  samo  asali  daga  al’adun  al’ummomi  daban 
daban.  Wannan  kwata-kwata  ba  gaisuwar  Musulunci  ba  ce. 
Karantarwar  Manzon  Allah  ita  ce  riƙe  hannun  juna  ayi 
musafaha.  Bayan  ɗumbin  falalar  da  yake  tattare  da  su,  mun  ji 
kuma  cewa  hakan  yana  cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah 

m. 


Sannan  kuma  ba  ya  halatta  Musulmi  yayi  musafaha  da  wata 
mace  wacce  ba  muharramarsa  ba.  Haka  kuma  irin  wannan 
musafaha  da  wasu  suke  yi  suna  wasa  da  ‘yan  yatsu  (har  ma  a 
wasu  lokutan  ana  motsa  wa  juna  sha’awa),  wannan  ba 
karantarwar  musulunci  ba  ce.  Amma  in  har  matarka  ce  ka 
kama  hannunta,  wannan  babu  matsala,  domin  kuwa  ita  kam 
ta  halatta  gareka  da  ma. 

Haka  nan  kuma  ba  sunnah  ba  ne  yin  musafaha  da  hannu 
biyu  dukka.  Abinda  ya  tabbata  a  sunnah  shi  ne  yi  da  hannu 
ɗaya  kawai  (kuma  hannun  dama,  ga  wanda  yake  da  hannun 
dama  din  kenan). 

Malamai  ma  suna  tsawatarwa  gameda  yadda  wasu  suka  tsiri 
al’adar  yin  musafaha  a  daidai  lokacinda  aka  sallame  sallah. 
Har  ma  wasu  sun  ɗauka  ko  hakan  ma  mantacciyar  sunnah 
ce  suke  rayawa.  Ko  shakka  babu  wannan  bai  da  asali  a  cikin 
karantarwar  Manzo  m.  Abinda  ya  tabbata  a  Sunnah  dai,  shi 
ne  akwai  wasu  zikirorinda  ake  karantawa  bayan  an  sallame 
sallah.  Toh  wannan  shi  ya  kamata  a  shagaltu  da  shi,  ba  wai 
wata  kirkirarriyar  musafaha  ba..  Sai  dai  wannan  ba  zai  hana 
daga  baya  a  mikawa  juna  hannu  a  gaiggaisa  ba.  Amma  rike 
hakan  a  matsayin  wata  al’ada,  toh  wannan  ne  bai  da  asali  a 
cikin  karantarwar  Manzon  Allah  $g.  Allah  Yasa  mu  dace. 


48 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


J.  Taruwa  don  karatun  addini,  da  kuma  darasin  sa: 

Irin  wannan  taro  yana  daga  cikin  wasu  manyan  taruka  guda 
uku  waɗanda  a  cikinsu  ne  kaɗai  ake  samun  Alkhairan 
duniya  da  lahira,  koma  bayan  wasu  tarukan  da  ba  su  ba. 
Domin  kuwa  acikin  Suratun-Nisa’i  (ayah  ta  114)  Allah  fH 
Yana  cewa: 


“ Babu  Alheri  cikin  da  dama  daga  cikin  tarukansu  (su 
mutane),  sai  wanda  a  cikinsa  akayi  umumi  da  wata  sadaka 
(da  duk  abinda  zai  amfanar  da  gangan  jikin  ɗan  Adam),  ko 
kuma  (umurni  da)  wani kyakkyawan  aiki  (da  duk  abinda  zai 
amfanar  da  mhin  ɗan  Adam),  ko  kuma  (tattaunawar  da  ta 
ƙunshi)  sasantawa  tsakanin  mutane  (don  a  samu  wanzuwar 
zaman  lafiya  a  cikin  al’ummah).  Toh  duk  wandaya  aikata 
(ɗaya  daga  cikin)  wannan  alhalin  yana  mai  neman  Yardar 
Allah  nan  gaba  (a  lahira)  Za  Mu  bashi  Lada  mai  Girma 

Manzon  allah  yana  cewa:  “Babu  wasu  mutanen  da  za 
su  taru  a  cikin  ɗaya  daga  cikin  ɗakunan  Allah  su  riƙa 
karanta  Littafin  Allah  kuma  suna  darasin  sa  a 
tsakankaninsu;  fahce  sai  nitsuwa  ta  sauka  akansu,  kuma 
sai  Rahama  ta  lulluɓe  su,  sannan  kuma  Mala’iku  (na 
Rahma)  za  su  kewaye  su  (da  Umumin  allah  fH  za  su 
katange  su  daga  dukkanin  sharri),  sannan  kuma  allah  fH 
zai  ambace  su  a  cikin  waɗanda  suke  tare  da  shi5^'. 

Allah  fH  zai  ambaci  sunayensu  ɗaya  bayan  ɗaya  a  gaban 
Mala’ikunsa,  sannan  Yace  musu  (su  Mala’ikun):  “Ina 


59  Sahih  Muslim  (hadithi  na  2689),  daga  Sahabi  Abu-Hurairah 


49 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


mai  kafa  ku  shaida  akan  cewa  lallai  haƙiƙa  na  Gafarta 
musu^  (baki  ɗayansu)” 

Shi  yasa  akeso  a  kowanne  lokaci  mu  riƙa  ƙoƙarin 
halartan  wuraren  da  ake  karatun  addini,  da  wurarenda 
ake  wa’azi.  Saboda  akwai  falala  mai  ɗumbin  yawa  a 
waɗannan  wurare. 

Daga  cikinsu  dai,  akwai  samun  Gafarar  Allah  H. 


Shi  yasa  aka  shar’anta  mana  karanta  “Kaffaratul-Majlis”.. 

A  duk  lokacinda  aka  zo  tashi  daga  inda  ake  zauneɗ/  toh 
a  riƙa  karanta  wannan  addu’a  wacce  ake  kira  kaffaratul- 
majlis  (wato  addu’ar  neman  gafarar  Allah  H  gameda 
zunuban  da  aka  aikata  a  cikin  wannan  zama  da  akayi). 

Ga  yadda  addu’ar  take: 


CUJj  tCJl  djl  *J  01  ^lll 


Ma’ana:  “Dukkan  Tsarki  da  Yabo  da  Godiya  sun  tabbata 
gareKa  Ya  Allah.  Na  shaida  lallai  babu  abin  bauta  (bauta  ta 
gaskiya  a  bisa  cancanta)  sai  Kai  (Kai  kaɗai  kake,  baka  da 
abokin  tarayya).  Ina  neman  GafararKa  kuma  na  tuba  zuwa 
Gareka^’ 


Manzon  Allah  H  ya  kasance  yana  karanta  wannan  addu’a  a 
duk  lokacinda  yazo  tashi  daga  inda  yake  zaune.  Kuma  yace 
duk  wanda  yake  yin  haka,  toh  Allah  M  Zai  yafe  masa 
zunuban  sa. 

K.  Zikiri  (ambaton  Allah  fH) 


60  Bukhari  (2408),  Muslim  (2689),  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

61  Ko  a  ina  ne  (sawa’un  wurin  karatu  ne  ko  wata  ganawa,  ko  hira,  ko  wani  aiki,  ko 
kasuwanci  da  dai  sauransu) 

62  Tirmidhi  (hadithi  na  3433),  Ahmad  (hadithi  na  10420),  daga  Sahabi  Abu-Huraira  ^ 


50 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Acikin  Suratul-Ahzab  (Ayah  ta  35)  Allah  H  Ya  lissafa 
masu  yawan  zikiri  cikin  waɗanda  Yayi  musu  tanadin  Gafara 
da  kuma  lada  mai  yawa.  Yace: 


“Har  da  kuma  maza  da  mata  masu  zikiri  da  yawa,  toh  (baki 
ɗayansu)  Allah  Ya  musu  tanadin  Gafara  da  kuma  wata  Lada 
mai  Girma. 

Akwai  hadisai  masu  yawa  da  suke  tabbatar  da  cewa  lallai 
bawa  zai  samu  Gafarar  Allah  H  matuƙar  yana  yawan 
ambatonSa  kamar  yadda  Shari’a  ta  karantar.  Daga  cikin 
zikirorin  da  Manzon  Allah  H  ya  kwaɗaitar  damu  mu  riƙa 
karanta  su  don  samun  Gafara  da  kuma  lada  mai  yawa, 
akwai  waɗannan: 


Zikirorin  safe  da  yamma: 

a«  Karanta  wannan  addu’a  wacce  ake  kira  Sayyidul-Istighfar 
(mafi  girma  cikin  addu’o’in  neman  Gafara)  safe  da  yamma: 

U  iiapjj  iS^*  js  Ui j  Jks  u!j  fe  cCJ?  %  4j|  H  Jj  Cjf  ^JJl 

ij  ^  J^J  ijJ'  lLjcLp  Lo  eJU  ijS t 

.  Of  ^  j.  4  .  0 

CJI  ^l  OjoJlJl  Jju 


“  Ya  Allah  Kai  ne  Ubangiji  na,  babu  abin  bauta  ( bauta  ta 
gaskiya  a  bisa  cancanta)  sai  Kai.  Kai  ne  Ka  halicce  ni.  Kuma 
ina  nan  kan  umumin  nan  naKa  (da  Kayi  wa  bayinKa)  da 
kuma  alƙawarin  nan  naka  ( wanda  yake  tsakaninKa  da 
bayinKa)  gwargwadon  iyawa  ta.  Ina  neman  tsarin  Ka  daga 
sharrin  abinda  na  aikata  (na  laifi).  Ina  mai  iƙirari  (da  kuma 
godiya gareKa) gameda  ni’imominKa  a kaina  (waɗanda  babu 
wanda  yasan  yawansu  sai Kai).  Na  na  tabbatar lallai  ina  da 
zunubai  (masu  yawa),  ina  kuma  neman  Ka  Gafarta  min, 
domin  kuwa  babu  mai  Gafarar zunubai  sai  Kaf . 


51 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Manzon  Allah  jg  yace:  “Lallai  duk  wanda  ya  faɗe  ta  da  rana 
alhali  yana  mai  yaƙini  da  itaɗJ?,  sannan  sai  yam  utu  a  ranar 
kafin  maraice,  toh  yana  cikin  ‘yan  Aljannah.  Haka  kuma 
duk  wanda  ya  faɗe  ta  da  dare  alhalin  yana  mai  yaƙini  da  ita, 
sai  yam  utu  kafin  asubahi,  toh  yana  cikin  ‘yan  Aljannah<5¥” 

Ko  shakka  babu  wannan  addu’a  tana  da  muhimmanci  sosai. 
Ya  kamata  mu  haddace  ta,  musan  ma’anarta,  mu  koya  wa 
iyalanmu,  kuma  mu  riƙa  karanta  ta  a  kullum.  Da  fatan  Allah 
Yasa  mu  dace. 


bo  Kuma  a  riƙa  karanta  wannan  zikirin  sau  ɗari  (100)  a  rana: 


‘Babu  abin  bauta  da  gaskiya  a  bias  cancanta  sai  Allah,  Shi 
kaɗai  Yake  Bai  da  abokin  tarayya,  dukkan  Mulki  da  dukkan 
yabo  da  godiya  naShi  ne  (Shi  kaɗai),  kuma  Shi  ne  Mai 
cikakken  iko  akan  dukkan  komai” 


Manzon  Allah  |§  yace  duk  wanda  ya  karanta  ta  sau  ɗari  a 
rana,  “toh  daidai  yake  da  wanda  ya  ‘yanta  bayi  gomaɗ5,  za 
kuma  a  rubuta  mishi  kyawawan  ayuka  har  guda  ɗari66,  a 
kuma  kankare  masa  munanan  ayuka  guda  ɗari.  Sannan 
kuma  (wannan  addu’a)  za  ta  zame  masa  (wata  irin)  kariya 
daga  shaiɗan  a  duk  wannan  yini  har  zuwa  maraice.  Haka 
nan  kuma  babu  wanda  zai  zo  (a  lahira)  da  aikinda  yafi 
(wannan  aikin)  nashi  falala  sai  wanda  ya  aikata  sama  da 
abinda  ya  aikata67” 


63  Wato  ya  ƙudurce  a  zuci  cewa  da  gaske  neman  gafara  yake,  kuma  ya  yarda  cewa  Allah 
Shi  ne  kaɗai  Mai  Gafarta  wa  bayi 

64  Sahihul-Bukhari  (hadithi  na  6306)  daga  Sahabi  Shaddau  ɗan  Aus 

65  Mun  riga  kuma  mun  ga  irin  falalar  da  ‘yanta  bawa  ɗaya  ma  yake  da  ita  a  can  baya. 

66  Tare  da  kuma  duk  wani  kyakkyawan  aiki  guda  ɗaya  ana  ninka  shi  sau  goma  ne  har  zuwa 
sau  700  ko  ma  fiye  da  hakan,  gwargwadon  baiwar  da  Allah  H  Yayiwa  bawanSa. 

67  Sahihul-bukhari  (3293),  Sahih-muslim  (2691),  daga  Sahabi  Abu-Huraira 


52 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Wannan  zikiri  yana  da  matuƙar  muhimmanci  sosai. 
Saboda  yana  jaddada  tauhidin  bawa,  kuma  Yana  ƙara 
masa  ƙarfin  imani  da  kuma  yaƙini  da  tawakkali,  sannan 
kuma  yana  cire  wa  bawa  tsoron  wata  halitta. 

Daga  cikin  Hanyoyin  Samun  Gafarar  Allah,  akwai  fadin 
waɗannan  kalamai  masu  daraja  sau  ɗari  a  rana,  wato  a 
ce: 

dJj&rjj  4JUl  PrlLi 

“Dukkan  Tsarki  da  Godiya  sun  tabbata  ga  Allah” 

Manzon  Allah  il  yace  duk  wand  ya  facfi  wannan  zikiri  sau 
ɗari  (100)  a  rana  guda,  “Za  a  Gafarta  masa  zunubansa  ko  da 
kuwa  sun  kai  kwatankwacin  (yawan)  kumfar  teku  neɗ*” 
Waɗannan  kalmomi  dai  suna  da  sauƙin  faɗi,  ga  daɗi  da 
kuma  zaƙin  furtawa.  Allah  $i  ne  Ya  zaɓa  mana  su  don  mu 
riƙa  furtawa  don  mu  samu  GafararSa.  Mu  riƙa  kula  da  kyau, 
kar  mu  manta  da  wannan  Sunnah,  saboda  mu  ma  mu  samu 
Rahamar  Allah  $$. 

Sai  dai  abin  takaici  yanzu  za  ka  iske  mutum  musulmi  yana 
da  lokacin  zama  yayi  ta  zabga  surutu  a  wajen  hira,  yana  da 
lokacin  sauraren  duk  wata  waƙa  da  duk  wata  sharholiya, 
amma  bai  da  lokacin  da  zai  iya  warewa  domin  nitsuwa  ya 
ambaci  Allah  $t.  Allah  Ya  tsare  mu  daga  sharrin  shaiɗan. 

A  yayin  da  aka  ji  kiran  sallah 

Idan  aka  ji  Ladani  yana  Kiran  Sallah,  toh  ana  so  kowa  ya 
maida  hankali  ya  saurara  da  kyau.  Saboda  a  daidai  wannan 
lokaci  akwai  wasu  zikirorin  da  Manzon  Allah  ya  umurce 
mu  da  mu  riƙa  furtawa. 


68  Sahihul-Bukhari  (Hadithi  na  6405)  daga  Sahabi  Abu-Huraira 


53 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Daga  cikinsu  akwai: 


Ciiu ij  i dJjfr 


oii  V  i'jij  ftl  V)  30j  V  <y  4^1 

VjLjJ  bj  amL 


“Na  shaida  babu  abin  bauta  (a  bisa  cancanta)  sai  Allah  ti,  Shi 
kaɗai  Yake  Bai  da  abokin  tarayya.  Kuma  lallai  Annabi 
Muhammadu  bawanSa  ne  kuma  ManzonSa.  Na  yarda  da  Allah  a 
matsayin  Ubangiji.  Na  yarda  da  muhammadu  a  matsayin 
Manzo.  Na  kuma  yarda  da  Musulunci  a  matsayin  Addini  (wanda 
dole  sai  ta  hanyarsa  kaɗai  za  a  bauta  wa  Allah  ti  Ya  karɓa)” 
Manzon  Allah  H  yace  duk  wanda  ya  faɗi  wannan  zikiri  (a 
irin  wannan  lokacin)  “za  a  Gafarta  masa  zunubansa'55’ 


Faɗin  Kalmar  “Ameen”  a  Yayinda  aka  kai  Karshen  Suratul- 
Fathiha 

Manzon  Allah  H  yana  cewa:  “Yayinda  Liman  ke  faɗin 
Ameen.  toh  ku  ma  ku  faɗa  (tare  da  shi).  Domin  kuwa  duk 
wanda  faɗinsa  ya  dace  da  faɗin  Mala’iku,  toh  za  a  Gafarta 
masa  abinda  ya  gabata  na  zunuban  sa7^’. 


Zikirin  da  ake  Karantawa  Yayin  Ɗagowa  daga  Ruku’u 

Idan  aka  ɗago  daga  ruku’u,  Limami  yana  cewa: 

OtaL 

“Allah  Yana  jin  mai  gode  Masa  (Kuma  Yana  amsa  addu’ar 
duk  mai  roƙon  Sa)” 

Shi  kuma  mamu  sai  yace: 

&ji  dUj  jtfit 

“Ya  Allah  Ubangijina,  dukkan  yabo  da  godiya  sun  tabbata 
gareKa  (Kai  kaɗai  baKa  da  abokin  tarayya)”. 


69  Sahih-Muslim  (Hadithi  na  387)  daga  Sahabi  Sa’adu  ɗan  Abu-waƙƙas 

70  Sahihil-Bukhari  (Hadisi  na  780  )  daga  Sahabi  Abu-Huraira 


54 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Haka  Manzon  Allah  yayi  umurni.  Kuma  yace  duk  wanda 
ya  fadi  hakan  sannan  ya  dace  da  na  Mala’iku,  to  shi  ma  za  a 

Gafarta  masa  abinda  ya  gabata  na  zunubansa77”. 


Zikirin  da  ake  karantawa  bayan  Sallama: 


Idan  aka  sallame  sallah  ma,  ai  akwai  wasu  addu’o’I  da 
zikrori  daban-daban  waɗanda  Sunnah  ta  koyar  a  riƙa 
karantawa  kafin  a  tashi  . 

Daga  cikinsu  akwai  Tasbihi  sau  33,  Hamdala  sau  33, 
kabbara  sau  33,  daga  ƙarshe  kuma  a  cike  da  faɗin: 


jAj  i  Yn'l  AJj  4-^4  AJ  cAJ  a-ikj 


“Babu  abin  bauta  da  gaskiya  a  bisa  cancanta  sai  Allah  1 
Shi  kaɗai  Yake  bai  da  abokin  tarayya,  dukkan  mulki  da 
godiya  baki  ɗaya  naShi  ne  (Shi  ne  Mamallakin  komi  da 
kowa,  kuma  Shi  ne  cikakken  abin  yabo  gameda  komai), 
Kuma  shi  mai  cikakken  iko  ne  akan  dukkan  komai. 


Duk  wanda  ya  karanta  waɗannan  zikirorin  kamar  yadda 
aka  ambata,  Manzon  Allah  |g  yace  “Za  a  Yafe  masa 

laifukansa  ko  da  kuwa  srm  kai  kwatankwacin  yawan  kumfar 

,  i  73» 

tekune 


A  yayin  da  aka  gama  cin  abinci  (ko  abin  sha). 

Yin  Hamdalah  bayan  an  gama  cin  abinci,  yana  daga 
cikin  muhimman  hanyoyin  samun  gafara,  musamman 
ma  karanta  wannan  addu’a  kamar  haka: 

71  Bukhari  (Hadisi  na  796)  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

72  Zikrorin  nan  fa  dole  ne  sai  irin  waɗanda  Manzon  Allah  M  ya  karantar  kawai  za  ayi  (babu 
£ari  babu  ragi). 

73  Sahih-Muslim  (Hadithi  na  597)  daga  Sahabi  Abu-Huraira 


55 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


oj£  SfJ  Jja.  jjfr  (j*  AjjS jjj  AliJail  /ylaaial  jjil  Aii  ^AaJI 


“Dukkan  yabo  da  godiya  sun  tabbata  ga  Allah  wanda  Ya  ciyar 
da  ni  wannan  abincin,  kuma  Ya  arzuka  ni  da  shi  ba  tare  da  wata 
dabara  ta  ko  ƙarfi  daga  gareni  ba’. 

Manzon  Allah  H  yace  “duk  wanda  ya  karanta  wannan  addu’a 
bayan  ya  agama  cin  abinci,  toh  za  a  Gafarta  masa  abinda  ya 
gbata  na  zunubansa” 


L.  Jihadi  don  ɗaukaka  addinin  Allah: 

Jihadi  shi  ne  tozon  Addinin  Musulunci 74 .  Kuma  Kasuwanci 
ne  mai  riba  sosai  tsakanin  bawa  da  Mahaliccinsa.  A  cikin 
Suratut-Taubah  (ayah  ta  111)  Allah  H  Yace: 


“ Lallai  Allah  Ya  sayirayukan  Muminai  da  kuma 

dukiyoyinsu,  cewa  lallai  suna  da  Aljannah  (a  matsayin 
abinda  za  a  biya  su  da  shi).  Suna  yin  (amfani  da  dukiyoyin 
nasu  da  kuma  rayukansu  wajen)  yaƙi  cikin  (ɗaukaka) 
tafarkin  Allah,  domin  kuwa  (a  fagen  daga  )  suna  kashewa 
kuma  su  ma  ana  kashesu.  Alƙawari ne  tabbatacce  wanda 
Allah  $$  Yayi  acikn  (littatafan)  At-Taurah  da  Injila  da  kuma 
Al-Kur’ani,  kuma  babu  cikakken  mai  cika  alƙawarinda ya 
ɗauka  irin  Allah  0.  Saboda  haka  ku  kasance  cikin  Albishir 
saboda  wannan  cinikin  naku  da  kuka  ƙulla  daShi.  Kuma 
wannan  shine  babban  rabo  mai girman  gaske.” 


74  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  121)  daga  Sahabi  Amru  ɗan  Aas 


56 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Jihadi  don  ɗaukaka  Addinin  Allah  !H,  wani  irin 
kasuwanci  ne  wanda  baki  ɗayansa  riba  ce  zallah  babu 
faɗuwa,  domin  kuwa  da  Allah  H  aka  ƙulla  shi.  Saboda 
haka  ma  daga  cikin  farashinsa  akwai  Gafarar  Allah  da 
kuma  Aljannah  (bayan  nasarar  da  Allah  Yayi  alƙawarin 
Zai  baiwa  duk  wanda  ya  tsaya  ya  kyautata  niyyah  yayi 
Jihadin  da  gaske). 


A  cikin  Suratus-Saff  (ayah  ta  10  zuwa  ta  13)  Allah 
Yana  cewa: 


“  Ya  ku  waɗanda  kukayi  imani!  Shin  (kuna  so)  in  nuna 
muku  wani  irin  kasuwanci  wanda  zai  zama  sanadiyyar  tsirar 
ku  daga  azaba  mai  raɗadi?” 

Wannan  kasuwanci  shi  ne;  Kuyi  imani  da  Allah  Hf  da 
ManzonSa  r,  kuma  kuyi  Jihadi  don  ɗaukaka  tafarkin  Allah. 
Wannan  dai  shine  (yafi  zama)  Alhairi  gareku  in  har  da  kun 
kasance  kun  sani”. 

Zai  Gafarta  muku  zunubanku  kuma  Zai  shigar  daku 
Aljannatai  waɗanda  koramu  (na  ababen  sha  iri-iri)  suke 
gudana  a  ƙarƙashinsu,  Zai  baku  wasu  irin  kyawawan  gidaje 
masu  daɗin  zama  a  cikin  waɗannan  aljannatai  waɗanda 
suke  an  riga  ayi  tanadinsu,  wannan  dai  babban  rabo  ne. 
Kuma  akwai  ma  sauran  ( wasu  nau  ’uka  na  tukuici)  na  daban 
waɗanda  (tabbas)  kuna  son  su  (a  wannan  rayuwa  ta  duniya), 


57 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


su  ne;  Taimako  daga  Allah  da  cin  nasara  (akan  abokan 
gab)  wanda  yake  nan  kusa  (za  ku  samu  in  harkuka  ƙara 
ƙanƙame  wannan  tafarki  madaidaici).  Kuma  (Ya 
Muhammadu)  kayiwa  Muminan  nan  (masu  Jihadi)  bishara 
(domin  kuwa  duk  abinda  suke  buƙata  a  duniya  da  lahira 
sakamakon  wannan  iaiircewa  da  sukayi  don  kare  wannan 
Addinif . 


Allah  HYayi  alƙawarin  Gafarta  wa  Mujahidai;  domin 
kuwa  dasu  Yake  yaɗa  addininSa,  dasu  Yake  kare  addinin, 
kuma  dasu  Yake  ɗaukaka  shi  akan  duk  wani  addini  na 
daban  wanda  ba  shi  ba.  Matukar  musulmi  sunyi  riko  da 
karantarwar  wannan  Addini  na  Allah  fH,  toh  kuwa  ba  za  su 
taɓe  ba  har  abada. 

A  cikin  Suratul-Anfal  (ayah  ta  74)  Allah  M  Yana  cewa: 


“Su  kuma  waɗanda  sukayi  imani  kuma  sukayi  kuma 
sukayi  Jihadi  don  ɗaukaka  Tafarkin  Allah ,  da  (sauran 
Muminai)  waɗanda  suka  bayar  da  masauki  (ga  masu 
hijira)  kuma  sukayi  taimako  (da  duk  abinda  Allah  M  Ya 
hore  musu  don  ɗaukaka  Addinin  Allah );  waɗannan 
(baki  ɗayansu)  su  ne  muminai  na  gaskiya.  Suna  da 
Gafara  da  kuma  wani irin  arziki mai yawa  (na  ababen  ci 
da  sha  da  duk  sauran  ababen  more  rayuwa)  irin  na 
girmamawa  . 


75  Ta  hanyar  ƙara  tabbatar  da  ku  akan  wannan  tafarki  madaidaici,Ya  kuma  karya  lagwan 
abokan  gaba  har  kuyi  galaba  akansu. 


58 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Allah  §Ya  musu  tanadin  wasu  irin  gidaje  na  alfarma 
acikin  Aljannah. 

Manzon  Allah  H  Yana  cewa:  “Lallai  a  cikin  Aljannah 
akwai  wasu  irin  (benaye  masu)  darajoji  ɗari  (hawa  100) 
waɗanda  Allah  H  Yayi  tanadin  su  ga  masu  Jihadi  saboda 
ɗaukaka  AddininSa.  Tsakanin  kowacce  daraja  da  wacce  take 
sama  da  ita  kamar  nisan  da  yake  tsakanin  sama  da  ƙasa7<5”. 

M.  Mutuwar  Shahada 

Mutuwar  Shahada  (Shahada  ta  gaskiya)  tana  daga  cikin 
manyan  ni’imomin  da  Allah  Yake  yi  ga  wasu  zaɓaɓɓu 
daga  cikin  bayinSa  na  ƙwarai.  Kuma  duk  wani  Salihin 
bawa  ya  kasance  yana  fatan  samun  wannan  daraja  ta 
shahada. 

Saboda;  bayan  ɗumbin  lada  da  kuma  falalar  da  take  da 
su  masu  yawa,  tana  ma  cikin  manya-manyan  hanyoyin 
samun  Gafarar  Allah  H. 

Bayan  ayoyin  Al-Kur’ani,  akwai  Hadisai  ma  masu  yawa 
da  sukayi  bayanin  falalar  mutuwar  Shahada. 

Falalar  mutuwar  Shahada 

70 

Ga  kaɗan  daga  cikinsu  insha’ Allah: 

a.  Za  a  yafe  wa  mai  mutuwar  Shahada  laifukansa  tun 
daga  digon  jininsa  na  farko  a  lokacinda  yazo  mutuwa. 

b.  Tun  a  lokacin  za  a  nuna  masa  mazauninsa  na  cikin 
Aljannah. 


76  Sahihul-Bukhari  (hadithi  na  2790)  daga  Sahabi  Abu-Huraira 

77  Mutuwar  mumini  a  yayinda  yake  fafitikar  kare  Addini  a  fagen  daga,  ko  kuma  a  kashe  shi 
a  yayinda  yake  faman  kare  mutuncinsa  ko  mutuncin  iyalansa,  ko  kuma  a  yayinda  yake 
faman  kare  dukiyarsa,  ko  kuma  wata  hanya  daga  cikin  hanyoyin  da  shari’ah  tayi  bayani. 
Allah  Ya  arzukta  mu  da  irin  wannan  mutuwa. 

78  Daga  kan  “a”  zuwa  ug”  duk  sun  zo  a  dunƙule  cikin  hadisi  guda,  duba:  Tirmizi  (1663) 
daga  Miƙdaamu  Ibn  Ma’adiy-karib 


59 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


c.  Za  a  amintar  dashi  daga  fitinar  Kabari  (ba  za  a  fitine  shi 
ba,  kuma  ba  za  a  azabtar  da  shi  ba). 

d.  Za  a  amintar  da  shi  daga  wannan  firgici  mafi  girma  na 
ranar  ƙiyamah  (saboda  haka  bai  da  fargaba  kuma  babu 
baƙin  ciki  tare  da  shi  har  abada79). 

e.  A  lahira  za  a  ɗaura  masa  wani  irin  kambe  na  girmamawa 
a  kansa,  na  yaƙutu,  wanda  guda  ɗaya  daga  cikinsu  ya  fi  duk 
duniya  da  abinda  yake  cikinta. 

f.  Za  a  ɗaura  masa  aure  da  wasu  mata  na  musamman  (har 
su  72)  daga  cikin  matan  Aljannah  (tun  a  lokacinda  ake  zare 
ran  shi  daga  gangar  jikinsa). 

g.  Kuma  a  lahira  za  a  bashi  damar  ceton  har  mutum  70 
daga  cikin  danginsa. 

*  Ba  ya  jin  zafin  fitar  rai,  sai  kamar  gwargwadon  zafin 
cizon  cinyaka^ 

*A  cikin  Aljannah  kuma,  zai  riƙa  burin  inama  ayi  ta  dawo 
dashi  duniya  a  ƙara  kashe  shi  ta  wannan  hanya  har  sau 
goma.  Ba  don  komi  ba  sai  saboda  irin  abinda  ya  gani  na 
falalar  shahada47,  da  irin  girmamawar  da  ya  samu  a  cikin 
Aljannah. 

Waɗannan  dai  suna  daga  cikin  jerin  falalolin  da  mutuwar 
shahada  ta  gaskiya  take  tattare  da  su.  Na  ce  shahada  ta  gaskiya 
ne,  saboda  akwai  waɗanda  ba  na  gaskiya  ba.  Toh  su  (na 
ƙaryan)  banda  su  a  cikin  waɗanda  za  su  samu  wannan  falalar 
da  akayi  bayani.  Domin  kuwa  babu  wanda  zai  samu  sai  wanda 
ya  cika  sharuɗan  karɓar  ibada  (wato  yi  don  neman  Yardar 
Allah  m,  da  kuma  dacewa  da  karantarwar  Manzon  Allah  $|). 


79  Za  atsare  masa  iyalansa  (waɗanda  ya  mutu  ya  bari  a  duniya),  ba  za  su  tagayyara  ba, 
kuma  insha’ Allah  ba  za  su  kauce  hanya  ba  su  ma. 

80  Imam  Ahmad  (7953),  Tirmizi  (1668),  Nasa’i  (3161),  Ibn  Hibban  (4655)..  Daga  Abu- 
Huraira 

81  Bukhari  (2817),  Muslim  (1877)  duk  daga  Sahabi  Anas  ɗan  Maalik 


60 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Za  mu  gane  hakan  ne  idan  muka  san  kashe-kashen 
shahada.  Ga  su  nan  (a  gurguje)  kamar  haka  insha’Allah. 

Nau’ukan  shahada: 

Saboda  lura  da  nassoshin  Al-Kur’ani  da  kuma  ingantattun 
hadithai,  Malamai  sun  karkasa  nau’ukan  shahada  zuwa  kashi 
uku.  Su  ne  kamar  haka: 

1)  Sukace  akwai  masu  hukuncin  shahda  a  duniya  kaɗai,  banda 
lahira. 

Su  ne  waɗanda  a  idanun  mutane  dai  mutuwar  shahda  sukayi, 
amma  a  wajen  Allah  su  ba  shahidai  ba  ne,  saboda  basu  cika 
sharuɗan  karɓar  aiki  ba. 

Su  ba  shahidan  gaskiya  ba  ne.  Shahidan  ƙarya  ne.  Amma  da 
yake  babu  wanda  yasan  matsayinsu  sai  Allah  H  (Masanin 
baki  ɗaya  ɓoyayyu  da  bayyanannun  al’amura),  toh  dole  za 
ayi  musu  yadda  ake  wa  shahidan  gaskiya  anan  duniya. 

Don  haka  ba  za  ayi  musu  wanka  ba  kuma  ba  za  ayi  musu 
Sallah  ba,  A  hakan  za  a  ɗaukesu  cikin  jinin  nasu  aje  a  binne  a 
maƙabartar  Musulmi  (tunda  a  filin  yaƙi  aka  kashesu,  kuma 
babu  wanda  yasan  abinda  suka  ƙudurce  a  zuci  sai  Allah  fH). 
-Su  ne  irin  munafukan  nan  waɗanda  saboda  ƙwarewa  a 
munafunci  har  ma  sun  kai  ga  suna  bin  Musulmin  ƙwarai 
Jihadi  (saboda  wasu  manufofi  nasu  na  karan  kansu),  sai  kuma 
suyi  rashin  sa’a  ta  ritsa  da  su  a  cikin  gumurzun  yaƙi  a  kashe 
su  a  can. 

-Daga  cikin  masu  irin  wannan  hukunci  akwai  wanda  zai  tashi 
yaje  filin  jihadi  kuma  a  kashe  shi  a  chan,  amma  ba  don  kare 
addinin  Allah  yaje  ba  shi  kam.  Ya  je  ne  kawai  don  ya  nuna 
wa  duniya  cewa  shi  ma  fa  jarumi  ne. 

Waɗannan  kam  a  lahira  basu  da  komai  awajen  Allah  sai 
azaba  mai  tsanani.  Suna  ma  cikin  jerin  mutum  uku  waɗanda 


61 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


dasu  ne  za  a  hura  wutar  jahannama  a  ranar  (su  zasu  fara  shiga 
wuta  kafin  duk  wani  kafiri). 

2)  Akwai  kuma  mai  hukuncin  shahada  a  lahira  kaɗai  banda 
duniya.  Shi  kam  ana  wanke  gawarsa,  kuma  ana  masa  Sallah, 
sannan  aje  a  binne  shi  a  maƙbartan  Musulmi. 

Shi  ne  wanda  ya  mutu  ta  ɗaya  daga  cikin  waɗannan  hanyoyi 
(alhalin  yana  musulmi): 

-Wanda  ya  mutu  a  yayin  kare  dukiyarsa,  da  mutuncinsa  dana 
iyalansa, 

-Wanda  akayiwa  kisar  gilla  saboda  kaɗai  ya  yi  riƙo  da 
Addinin  Allah,  ko  ma  yana  kira  zuwa  gareshi  (amma  ba  a 
filin  yaƙi  aka  kasheshi  ba),. 

-Irin  wanda  ruwa  ya  cinye  shi, 

-Wanda  gini  ya  rushe  akansa  ya  kashe  shi, 

-Wanda  gobara  ta  zama  ajalinsa, 

-Wanda  ya  mutu  sanadiyyar  wata  annoba  ta  cuta  da  ta  ɓarke  a 
garinda  yake, 

-wanda  ya  mutu  sanadiyyar  ciwon  ciki  (irin  matsanacin 
ciwon  cikin  nan  mai  murɗe  mutum  ya  kasha  shi  lokaci  guda, 
-Wacce  ta  mutu  sakamakon  wahalar  naƙudar  haihuwa, 

Da  dai  sauran  makamantansu  waɗanda  hadisai  sukayi 
bayanin  cewa  su  ma  suna  da  darajar  shahada. 

Saboda  haka  za  su  samu  falalar  da  shahidin  gaskiya  yake 
samu  gwargwadon  hali  insha’Allah. 

3)  Sannan  akwai  kuma  wanda  aka  fi  sani  da  wannan  suna  na 
shahidi,  wato  mai  hukuncin  shahada  a  duniya  da  lahira  baki 
ɗaya. 

Shi  ne  Muminin  da  aka  kashe  shi  a  filin  yaƙi  tsakanin 
musulmi  da  kafirai. 

Wannan  a  duniya  hukuncin  gawarsa  daban  ne  da  sauran 
gawaki.  Domin  kuwa  ba  a  masa  wanka,  kuma  ba  a  masa 


62 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Sallah.  Haka  za  a  ɗauke  shi  cikin  jinin  nashi  a  binne  shi  a 
wurinda  ya  mutu  din. 

Sannan  kuma  a  lahira,  yana  da  waɗancan  falalolin  da  aka 
ambata  acikin  ayoyi  da  ingantattun  hadithan  da  sukayi 
bayanin  falalar  mutuwar  shahada.  Daga  falalolin  dai,  akwai 
samun  Gafarar  Allah  H. 

Allah  m  Zai  Yafewa  duk  wanda  yayi  mutuwar  shahada  da 
kyakkyawar  niyyah  (kuma  yake  kan  tafarkin  Manzon  Allah 
H).  Zai  yafe  masa  baki  ɗaya  zunuban  da  ya  aikata.  Amma  fa 
laifukanda  yayiwa  Allah  ne  kaɗai  za  a  yafe  masa,  banda 
haƙƙin  mutane^. 

Domin  kuwa  Manzon  Allah  ya  ce:  “Allah  M  Zai 
Gafarta  wa  Shahidi  dukkan  komai  (na  laifinda  ya  aikata 
a  rayuwarsa)  fahce  bashi^  (wanda  wasu  suke  binsa)”. 

Allah  Yasa  mu  gama  da  duniya  lafiya,  Ya  tsare  mu  daga 
taurin  bashi  da  kuma  rinjayen  maƙiya,  da  kuma 
mummunan  abin  ji  da  mummunan  abin  gani  a  duniya  da 
lahira. 

Allah  Ya  Arzukta  mu  da  mutuwar  Shahada  ta  gaskiya. 


(Hanya  ta  Bakwai) 

Hfa  feui'mn  §  M»s;a.  mita  iia'iMrab.ayw/a'i"  #a  isMnntej  s<ln*i' 

(sawa’un  a  jikinsa  ne  ko  iyalansa  ko  dukiyarsa) 


82  Idan  akwai  haƙƙin  wani  akansa  kam,  toh  wannan  hukuncinsa  daban.  Mun  riga  mun  ga 
bayani  akan  wannan  tun  a  farkon  wannan  littafi,  inda  aka  lissafo  sharuɗan  tuba.  Allah  Yasa 
mu  dace. 

83  Sahih-Muslim  (hadithi  na  1886)  daga  Sahabi  Abdullah  ɗan  Amru  ɗan  Aas  (shi  da 
Mahaifm  naashi  baki  ɗayansu  sahabbai  ne)  Allah  Ya  ƙara  Yarda  dasu. 


63 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Jarrabawa  sunnar  Allah  $1  ce.  Rayuwar  ma  baki  ɗayanta 
jarrabawa  ce.  Domin  kuwa  an  kawo  mu  duniya  ne  don 
mu  rayu  a  cikinta  na  wani  lokaci,  wanda  a  ciki  ne  za  mu 
aikata  abinda  za  a  saka  mana  da  shi  bayan  mutuwar  mu. 


Allah  fH  Yana  cewa  (a  farkon  Suratul-Mulk): 

4  $&&&  opi 


“ Albarkatun  (Allah)  sunyawaita,  wanda  baki  ɗaya  mulki 
(mallakar  komi  da  kowa)  a  hannunSa  yake,  kuma  Shi  din 
mai  cikakken  iko  ne  akan  dukkan  komai.  Shi  ne  wanda 
wanda  Ya  halicci  mutuwa  da  rayuwa  baki  ɗaya,  domin  Ya 
jarraba  ku  (Ya  ware  su  waye  ne)  daga  cikinku  masu 
kyautata  ayukansu.  Kuma  Shi ne Mabuwayi Mai Gafara’. 


Kowa  daga  cikin  mutane  akwai  nau’in  jarabawar  da 
Allah  H  Yake  masa  a  rayuwa.  Akwai  waɗanda  ake 
jarabtar  su  da  jin  dadin  rayuwa,  akwai  kuma  waɗanda 
ake  jarabtar  su  da  wahalhalun  rayuwa. 


Wasu  ana  jarabtar  su  ta  dukiyoyinsu,  wasu  ta  iyalansu, 
wasu  ta  mulkinsu,  wasu  ta  lafiyarsu,  wasu  ta  iliminsu 
(na  addini  ko  na  zamani),  wasu  ma  ta  sashen  addininsu, 
da  dai  sauransu.  Kowa  ana  jarabtar  shi  ta  waɗannan 
fannoni  na  rayuwa  (da  ma  sauran  da  ba’a  ambata  ba) 
imma  da  jin  dadi  ko  kuma  akasin  hakan. 


[ro:*uS!l] 


Allah  fH  Yana  cewa: 

^  f*.  sys  <.y  •' 


“Kowacce  rai  ( dole )  za  ta  ɗanɗani  mutuwa.  Kuma  Muna 
jarabtarku  da  sharri  (dangin  ababenda  kuke  ƙi)  da  kuma 


64 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Alkhairi  (dangin  ababenda  kukeso)  don  kawaiMugwada 
ku.  Kuma  gareMu  za  ku  koma  (Mu  baku  sakamakon  duk 
abinda  kuka  aikata  a  rayuwarku  ta  duniyaj ’ 

Ga  abinda  ya  dace  bawa  yayi  idan  Allah  W>  Ya  jarabce 
shi  da  wani  abu  na  jin  dadrn  rayuwa: 


Lallai  kam  daga  cikin  mutane  akwai  wanda  za  a  bashi 
ɗaukaka  ko  dukiya  ko  lafiya  da  sauran  ababen  jin  daɗi  na 
rayuwar  duniya  (wani  za  a  haɗa  masa  masu  yawa,  wani 
kuma  kaɗan,  wani  ma  guda  ɗaya  za  a  bashi  gwargwadon 
hali),  ba  don  komi  ba  sai  don  a  jarraba  godiyarsa. 

Mai  rabo  a  wajen  Allah  H  shi  ne  zai  gode  maSa  akan  duk 
wata  ni’imar  da  Ya  bashi.  Hakan  kuma  zai  zama  sanadiyyar 
samun  ƙari  daga  Allah  H,  da  kuma  albarkar  rayuwa,  da  tsira 
daga  uƙubarSa  a  duniya  da  lahira. 

Shi  kuma  mara  rabo,  toh  zai  butulce  yaƙi  gode  masa. 

Hakan  kuma  zai  zama  sanadiyyar  fushin  Allah  da  uƙubarSa 
gareshi  a  duniya  da  lahira  (in  har  bai  tuba  ya  koma  ga  Allah 
ba).  Don  haka  a  cikin  Suratu  Ibrahim  (ayah  ta  7)  Allah 
fH  Yake  cewa: 


ri  » 


“  Tuna  lokacinda  Ubangijinku  Ya  shelanta  cewa  “Lallai  in 
har  kunyi  godiya  (gameda  ni’imomin  da  Nayi  muku)  toh 
Zan  ƙara  muku.  In  muka  kuka  butulce,  toh  fa  (ku  sani)  lallai 
azabah  Ta  mai  tsanani  ce' 


Allah  iYa  bamu  misalai  masu  yawa  akan  wannan  al’amari 
a  cikin  wasu  ayoyi  na  al-Kur’ani  Mai  girma,  gameda  masu 
gode  miShi  da  kuma  masu  butulci. 

Ya  fadi  halaye  da  kuma  sakamakon  kowanne  daga  cikinsu. 
Duk  hanyar  da  mutum  ya  zaɓa  9sawa’un  shiriya  ce  ko  ɓata), 
toh  akwai  sakamakon  da  aka  tanadar  wa  masu  bin  ta. 


65 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Kai  tsaye  za  mu  gutsuro  kaɗan  daga  cikin  kowanne  ɓangare 
don  buga  misali  insha’Allah.  Da  fatan  Allah  Maɗaukaki  Ya 
sanya  mu  cikin  bayinSa  shiryayyu  masu  gode  maSa,  Ya 
tsare  mu  daga  kasancewa  ɓatattu  masu  butulce  maSa. 

Daga  cikin  Misalan  masu  godiya  akwai  labarin  Annabi 
Sulaimanu^  3SB.  yayinda  ya  ga  an  bi  umuminsa  anyi  abinda 
duk  duniya  babu  sarkin  wani  gari  da  zai  iya  samun  hakan); 
sai  yace: 


“  Wannan  (lallai)  falal  ce  daga  cikin  falalar  Ubangijina  (ba 
iyawa  ta  bace  ko  dabara  ta  ko  ƙarfin  mulki  na).  Ya  yi hakan 
ne  kuma  don  Ya  jarabce  ni  (Ya  gani)  shin  godiya  zanyi  ko 
kuma  zan  butulce  ne?  Lallai  duk  wanda  yayi godiya  (ga 
Allah  a  bias  wata  ni’imar  da  Yayimasa)  toh  fa ya yi godiyar 
ne  don  kansa  (saboda  shi  ne  zai  samu  sakamakon  aikinsa  a 
gobe  ƙiyamah).  Wanda  kuma  ya  butulce  (ya  ƙigodewa 
Allah,  toh  fa  kansa  yayiwa)  domin  kuwa  lallai  Ubangiji  na 
cikakken  Mawadaci  ne  kuma  Mai  Karimcf 

A  farko-farkon  Suratul-Isra’i  Allah  $$  Ya  yabi  bawanSa 
Annabi  Nuhu  saboda  shi  bawa  ne  mai  yawan  godiya  ga 
Allah,  inda  Yake  cewa: 


“ Lallai  shi  (Annabi Nuhu  80)  ya  kasance  bawa  ne  mai 
yawan  godiya 


84 


Wanda  shi  Annabin  Allah  ne,  kuma  Allah  H  Ya  baashi  ilimi  mai  faɗin  gaske,  sannnan 


kuma  Ya  bashi  mulki  sama  da  na  kowa  daga  cikin  bayi,  domin  kuwa  bayan  mutane  har  ma 
da  aljanu  da  dabbobi  dukka  yake  mulka,  kuma  idan  yayi  umurni  babu  mai  saɓa  masa  daga 
cikinsu. 


66 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Duk  mai  godiya  ga  Allah  (godiya  irin  ta  shari’a*5)  toh 
haƙiƙa  yay  i  koyi  da  Annabawan  Allah  (Tsira  da  Amincin 
Allah  su  ƙara  tabbata  garesu  baki  ɗayansu). 

Hakan  zai  sa  Allah  f$|  Ya  ƙara  masa,  kuma  Ya  albarkaci 
rayuwarsa,  kuma  Ya  yarda  da  shi,  kuma  Allah  H  Zai  tsare 
shi  daga  uƙubarSa  ta  duniya  da  lahira  (irin  wacce  Yake  yi 
wa  masu  butulci). 

Wannan  kenan! 

Sannan  akwai  kuma  irinsu  ƙaruna,  waɗanda  suka  butulce  a 
yayinda  suka  ga  sun  bunƙasa.  Sai  Allah  fH  Ya  saukar  da 
uƙubarSa  akansu,  Ya  kawar  da  su. 

Wasu  Malamai  daga  cikin  mutanensa  sun  yi  ta  masa  wa’azi 
akan  ya  daina  alfahari  da  kuma  girman  kai,  saboda  hakan  ba 
ɗabi’a  ce  ta  masu  rabo  a  wajen  Allah  M  ba.  Shi  kuma 
ƙaruna  sai  ƙara  cika  baki  yakeyi  yana  ta  taƙama.  Bai  ma 
yarda  cewa  wannan  dukiyar  tashi  daga  Allah  take  ba.  Gani 
yake  kamar  iyawarsa  ce  ta  bashi  (saboda  haka  babu  wanda 
zai  godewa,  kuma  ba  zai  bi  umumin  kowa  ba). 

Har  ma  yana  hura  hanci  yana  cewa  cewa: 

[  V  A I  & !  1  ]  ^  ^ 

“Ni  fa  (wannan  dukiyar  da  kuke  gani)  na  same  ta  ne 
sakamakon  ilimin  da  nake  dake  da  shi  (ma’ana:  ilimina  ne 
ya  bani,  ba  Allah  ba)”.  Sannan  saiYace: 


85  Godiya  irin  wacce  ake  kira  “Ash-shukr”  a  larabce;  it  ace  yayin  da  bawa  ya  sarrafa  duk 
wata  ni’imar  da  Allah  I  Ya  baashi  ta  hanyar  da  Allah  din  Ya  yarda  da  shi.  Idan  dukiya  ce 
ko  ilimi  ko  wani  ɓangare  na  mulki  da  sauransu,  toh  lallai  ne  bawa  ya  kiyaye  hakkin  Allah  a 
ciki  kuma  Ya  tsare  dokokin  Allah  a  yayin  sarrafa  su.  Idan  ‘ya’ya  ne,  lallai  ne  ne  bawa  ya 
tarbiyyantar  da  su  tarbiyyah  ta  addini.  Wannan  shi  ake  kira  godiya  a  shari’ance,  ba 
tsagwaran  furta  Hamdallah  da  fatar  baaki  kawai  ba.  Allah  Yasa  mu  dace. 


67 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


S't  >*  »?  *  ^  9'  9'  'ti  ~\9' A'\' 


Shin  (wannan  kangararren  bawa)  bai  san  cewa  Allah  fH  Ya 
halakar  da  waɗanda  suka  fi  shi  tsananin  karfi  da  kuma  tarin 
dukiya  ba  a  cikin  ƙamonin  da  suka  shuɗe  gabanin  sa,  kuma 
ba  Ya  tambayar  masu  laifi  gameda  (dalilin)  aikata 
zunubansu  (idan  Ya  tashi  halakar  da  su,  domin  kuwa  babu 
wani  sauran  hanzari  garesu)”  A  can  gaba  sai  Allah  fH  Yace: 


“Sai  muka  sanya  ƙasa  ta  hadiye  shi  daga  shi  har  (katafaren) 
gidan  nasa  (wanda  yake  alfahari  da  shi).  Ya  kasance  bashi 
da  wasu  tarin  mutanen  da  za  su  iya  taimakonshi  (babu  mai 
kuɓutar  da  shi  daga  wannan  halaka)  koma  bayan  Allah  H, 
kuma  shi  bai  kasance  daga  cikin  masu  (ikon)  taimakon 
kawunansu  ba” 

Abinda  ya  zama  wajibi  akan  duk  wanda  Allah  H  Ya  bashi 
wani  abu  na  jin  dacfi  a  rayuwarsa  ta  duniya,  shi  ne  ya  gode 
wa  Allah  H  (ya  sarrafa  wannan  ni’ima  ta  hanyar  neman 
yardarSa).  Kar  yayi  butulci,  kar  yayi  ɗagawa  ko  taƙama  ko 
cika  baki.  Banda  ƙoro  kuma  banda  al-mubazzaranci. 

Idan  ka  godewa  Allah  H,  toh  Zai  albarkaci  abin,  kuma  Zai 
Yarda  da  kai.  Idan  kuma  mutum  ya  butulce,  toh  ko  shakka 
babu  ƙarshen  lamarin  ba  zai  masa  dacfi  ba.  Allah  dai  Ya 
mfa  mana  asiri. 

Idan  aka  jarabci  bawa  da  wata  wahala  ko  ƙuncin 
rayuwa,  da  sauran  ababenda  zuciyarshi  bata  so: 


68 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


A  irin  wannan  yanayi  ana  buƙata  bawa  yayi  haƙuri,  ya 
maida  lamarinsa  ga  Allah  $f,  Ya  kuma  nemi  ladar  wannan 
wahala  a  wajenSa. 

Jarrabawa  Sunnar  Allah  $f  ce.  Kuma  babu  mai  cin 
jarrabawar  Allah  Ta’ala  sai  wanda  Yayi  wa  gamon  katar. 
Allah  Yasa  mu  cikin  masu  rabo. 

Jarrabawa  mai  raɗadi  (irinsu  talauci  da  rashin  lafiya  da 
sauransu)  ba  ta  daga  cikin  alamun  da  suke  nuna  wai  Allah 
$f  ba  Ya  son  bawanSa.  Domin  kuwaYa  jarabci  hatta 
manyan  bayinSa  ma  da  nau’ukan  wahalhalu  iri-iri  a 
rayuwarsu. 

Haka  kuma  samun  ɗaukaka  a  duniya,  da  haɓakar  tattalin 
arziki  da  sauransu,  ba  su  suke  nuna  wai  Allah  $f  Yana  son 
mutum  sama  da  waɗanda  basu  samu  ba. 

Ayoyi  da  hadithai  masu  yawa  sun  tabbatar  da  cewa  “Lallai 
Annabawa  da  Manzanni  (Tsira  da  Amincin  Allah  su  kara 
tabbata  a  garesu)  su  ne  suka  gamu  da  jarrabawa  mafi  tsanani 
daga  cikin  bayin  Allah.  Sannan  kuma  duk  wanda  ya  bi 
tafarkinsu,  toh  zai  samu  jarrabawarsa  gwargwadon  iya 
koyin  da  yayi  da  su.  Domin  kuwa  ana  jarabtan  bawa  ne 
gwargwadon  karfin  Addininsa.” 

Annabawa  da  Manzanni  masu  yawa  jama’ansu  sun  karyata 
su,  an  zage  su,  an  musu  izgilanci.  Wasu  an  kore  su  daga 
gari,  wasu  an  kama  su  an  kulle  a  gidan  yari  anyi  ta  gana 
musu  azaba,  wasu  ma  kisan  gilla  akayi  musu.  Wasu  daga 
cikin  Annabawan  kuma,  tsantsar  talauci  da  matsatsi  sukayi 
ta  fama  da  shi,  akwai  wanda  ya  kamu  da  rashin  lafiya  mai 
tsanani,  akwai  ma  wanda  ya  shiga  yanayinda  har  kifi  ya 
hadiye  shi.. 

Amma  duk  hakan  bai  hana  su  ci  gaba  da  tabbata  akan 
wannan  Tafarki  madaidaici  ba.  Sun  tsayu  akai,  sun  jajirce 


69 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


sun  cigaba  da  kiran  jama’arsu  akai  har  Allah  M  Ya  karɓi 
rayuwarsu. 

Haka  akeso  mu  ma  mu  zama.  Mu  nemi  taimakon  Allah  $$ 
akan  duk  wata  wahala  ta  rayuwa,  da  fatan  Allah  Ya  hana  ta 
tasiri  wajen  kautar  damu  hanya. 

Waɗannan  nau’uka  na  jarrabawa  masu  raɗadi  suna  da  nasu 
amfani  ga  bawa  matuƙar  dai  ya  karɓi  lamarin  da  zuciya 
guda  (matuƙar  ya  yi  haƙuri  ya  maida  komi  ga  Allah  H 
kuma  ya  nemi  ladan  hakan  a  wajenShi).  Idan  har  yayi 
hakan,  toh  Zai  yafe  masa  laifukansa  kuma  Zai  bashi  lada 
mai  yawa. 


Allah  fH  Ya  yi  alƙawarin  Zai  ɗaukaka  darajar  masu  haƙuri, 
Zai  tabbatarda  su  akan  Tafarkin  shiriya,  Zai  Gafarta  musu 
zunubansu,  sannan  kuma  Zai  musu  Rahama  a  duniya  da 
lahira..  Babban  misali  akan  wannan  shi  ne  (cikin  Suratul- 
Baƙara,  ayah  ta  155  -  157)  inda  Allah  H  Yake  cewa: 


o-~?j  b  J>*V'  <>*  of^>j  ^j>J'j  ɗ* 


[  >  o  o : s ofJl] 

“Kuma  lallai  ne,  za  Mu  jarabce  ku  da  wani  abu  na  tsoro  da 
yunwa,  da  tawaya  daga  dukiya,  da  (asarar)  rayuka  da  na 
‘ya’yan  itace  (amfanin  gona).  Don  haka  kayi  bishara  ga 
masu  haƙuri” 


r* 


jL^ 


ATj'o'-J'' 


“Su  ne  waɗanda  suka  kasance  idan  wata  masifa  ta  same  su, 
sais  u  ce:  lalle  mu  daga  Allah  fH  muke,  kuma  lallai  zuwa 
gareShi  za  mu  koma” 


h  ov: 


/  ^  >^  »>,•?  _ _ _  <A'  ^  ^  A 

jj-C^-J '  p-4> OuJj 'j  A^>-J J  CjyUa  dlilj' 


70 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


“Waɗannan  lallai  akwai  Albarkatu  da  kuma  Rahma  (da  za 
su  riƙa  sauka)  akansu  daga  Ubangijinsu,  kuma  waɗannan  su 
ne  shiryayyu”. 

Rashin  Lafiya 

Idan  Musulmi  ya  kamu  da  rashin  lafiya,  wannan  ciwo  zai 
zama  kaffarah  gareshi  (za  a  kankare  masa  laifinsa)  matuƙar 
ya  maida  lamari  ga  Allah  H,  ya  yarda  da  hukuncin  Allah  H, 
ya  yarda  cewa  Allah  H  ne  ya  ɗora  masa. 

Allah  fH  Yana  ɗora  wa  bawa  irin  waɗannan  nau’uka  na 
jarrabawa  ne,  saboda  Ya  kankare  masa  zunubansa  dasu, 
sannan  kuma  Ya  bashi  lada  mai  yawa,  kuma  Ya  ɗaga 
darajarsa. 

Manzon  Allah  H  yana  cewa:  “Babu  wani  abinda  zai  sami 
Musulmi  (a  rayuwarsa)  na  yunwa  ko  rashin  lafiya  ko 
damuwa  ko  baƙin  ciki  ko  wata  cutarwa  ko  wani  ƙunci  -har 
ma  da  ƙayar  da  za  ta  soke  shi-  fahce  Allah  Ya  kankare  masa 
laifukansa  da  su^” 

A  cikin  wani  hadisin  (riwayar  Tirmidhiy  daga  Sahabi  Abu- 
Huraira  4^>)  Manzon  Allah  H  yace:  “Jarrabawa  ba  za  ta 
gushe  ba  (tana  sauka)  ga  mumini  [da  kuma  mumina]  a  cikin 
jikinsa  ko  ‘ya’yansa  ko  dukiyarsa,  har  sai  gamu  da  Allah  fH 
(a  lahira)  babu  wani  laifi  akansa  (domin  kuwa  Zai  kankare 
masa  zunubansa  sakamakon  raɗaɗin  da  yayi  ta  ji  a  yayinda 
wannan  jarrabawa  ta  same  shi)”. 

Ashe  idan  mumini  ya  kamu  da  rashin  lafiya,  wannan  wata 
dam  ace  da  Allah  H  Yake  bashi  don  ya  tuba  ya  koma  ga 
Allah,  kuma  ya  samu  ladan  haƙuri,  sannan  kuma  ciwon  ya 
zama  kaffara  gareshi  gameda  zunuban  da  ya  aikata.  Shi  yasa 


86  Bukhari  (5643),  da  Muslim  (2573)  Daga  Abu-huraira  t  da  Abu-Sa’id  Al-khudri 


71 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Manzon  Allah  %  ya  kasance  idan  yaje  duba  mara  lafiya 
musulmi,  daga  cikin  addu’o’inda  yake  masa  akwai: 


“Babu  laifi,  ciwon  naka  mai  tsarkakewa  ne  (daga 
zunubanka)  in  Allah  Ya  Yarda*7” 


Haƙuri  gameda  rasuwar  ɗa  ko  cfiya: 

Idan  bawa  yayi  haƙuri  ya  daure  kuma  ya  nemi  lada  gun 
Allah  fH  a  yayinda  ya  rasa  ɗa  ko  cfiya,  toh  hakan  ma 
yana  daga  cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah  (bayan 
ɗumbin  ladan  da  zai  samu  sakamakon  hakan) 
insha’Allah. 

Manzon  Allah  %  yace:  “Babu  wasu  musulmi  biyu  (miji 
da  matarsa)  da  za  su  rasa  ‘ya’ya  ƙanana  har  guda  uku 
(kuma  suyi  haƙuri  su  mayarda  lamarinsu  ga  Allah  M) 
fahce  an  Gafarta  musu^” 

A  wata  riwayar  ma,  Manzon  Allah  H  cewa  yayi:  “Duk 
wanda  ya  nemi  lada  (haƙurinda  yayi)  gameda  rashin  har 
(‘ya’ya)  uku  daga  cikin  tsatsonsa,  toh  zai  shiga  Aljannah 
(sakamakon  hakan)”.  Sai  wata  mace  tace:  “Har  da  mai 
biyu  ma  (Ya  Manzon  Allah)?”  Yace  mata:  “Har  mai 
biyu  ma^  (shi  ma  zai  samu  irin  wannan  sakamako)”. 

Wasu  hadisai  ma  sun  tabbatar  da  cewa  hatta  wanda  ya 
rasa  ɗa  guda  ma  zai  samu  irin  wannan  sakamako 

87  Bukhari  (3616)  daga  Abdullahi  ɗan  Abbas  Allah  Ya  ƙara  musu  Yarda  (shi  da  mahaifm 
nashi). 

88  Nasa’i  (Hadithi  nal874  )  daga  Sahabi  Abu-Dharrin  Al-Ghifariy 

89  Musnad  na  Imamu  Ahmad  (Hadithi  na  27429)  Daga  Sayyida  Ummu-Sulaim  (Mahaifiyar 
Anas  ɗan  Malik)  Allah  Ya  ƙara  musu  yarda..  Akwai  ma’anar  wannan  hadithi  cikin  Sahihul- 
Bukhari  da  kuma  Sahih  Muslim  a  wurare  daban  daban. 


72 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


insha’Allah.  Da  sharadin  dai  za  ayi  haƙuri  tun  a  farkon 
fari,  a  mayar  da  lamari  ga  Allah  H,  kuma  a  nemi  ladan 
wannan  hakuri  da  juriya  awajenSa.  Toh  idan  har  bawa 
ya  rasa  ɗansa  kuma  yayi  haƙuri  ya  maida  komai  ga 
Ubangijinsa,  Allah  H  Zai  ce  wa  Mala’iku:  “Ku  gina  wa 
bawa  Na  gida  a  cikin  Aljannah,  kuma  ku  sanya  wa 
gidan  suna  ^  (gidan  godiya,  wanda  sai  masu 
godiya  ga  Allah  akan  komai  ne  kaɗai  zasu  sami 
irinta)^’ 

Manzon  Allah  ^  yace:  “Babu  wani  wata  kyautar  da  za 
baiwa  wani  (daga  cikin  bayi)  wacce  take  cike  da 
Alkhairi  kuma  wadatacciya  irin  kyautar  haƙuri^7”. 
Saboda  girman  matsayin  haƙuri,  babu  wanda  yasan 
yawan  ladan  da  bawa  zai  samu  idan  yayi  hakuri  sai 
Allah  $1  kaɗai. 

A  cikin  Suratuz-Zumar  (ayah  ta  10)  Allah  H  Yana  cewa: 


“Masu  haƙuri  ne  kaɗai  ake  cika  musu  ladan  sub  a  tare  da 
kididdiga  ba” 


Renon  ‘ya’ya  mata,  da  kuma  kyautata  Tarbiyyarsu  har 
su  girma. 

Wannan  ma  yana  daga  cikin  muhimman  hanyoyin  samun 
Gafarar  Allah  H,  da  RahamarSa  da  AljannarSa. 

Manzon  Allah  |g  yace:  “Duk  wanda  aka  jarabce  shi  da 
(renon  wani  adadi  daga  cikin)  waɗannan  ‘ya’ya  mata,  kuma 


90  Tirmizi  (1021)  daga  Abu-Musa  Al-Ash’ari  Hadithi  ne  mai  kyau.  Duba  As-Sahiha 

(1408). 

91  Bukhari  (6470)  da  Muslim  (1053)  daga  Sahabi  Abu-Sa’id  Al-khudri 


73 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


ya  kyautata  musu  (tarbiyyah),  toh  za  su  kasance  gareshi 
shamaki  tsakaninsa  da  wuta  (a  gobe  ƙiyamah) 

A  wata  riwayar  Imam  Ahmad  da  Ibnu  Majah  kuma, 

Manzon  Allah  H  cewa  yayi:  “Duk  wanda  ya  kasance  yana 
da  ‘ya’ya  mata  har  uku,  kuma  yayi  haƙuri  (ya  daure  ya 
tarbiyyantar  dasu)  ya  ciyar  dasu  ya  shayar  dasu  ya  kuma 
tufatar  dasu  daga  abinda  ya  mallaka;  toh  za  su  kasance 
shamaki  gareshi  daga  wuta  a  ranar  tashin  ƙiyamah”. 

Daurewa  a  kyautata  Ibada  a  yayinda  ake  cikin  tashe- 
tashen  hankula  da  kashe-kashe 

Sau  da  dama  (musamman  a  wannan  zamani)  ana  samun 
tashe-tashen  hankula  a  yankunan  da  muke  yaruwa.  Mutane 
za  su  lalace  suyi  ta  ɓama,  kuma  babu  mai  hana  su.  Za  a 
wayi  gari  ana  ta’addanci  iri-iri.  Masu  Mulki  su  kangare  suyi 
ta  cin  zalin  talakawansu.  Kuma  sau  da  dama  babu  waɗanda 
aka  fi  cutarwa  a  irin  waɗannan  lokuta  irin  masu  riƙo  da 
addini. 

Toh  idan  bawa  yayi  haƙuri  ya  daure  ya  jajirce  ya  tsaya  ya 
bauta  wa  Allah  a  irin  wannan  lokaci,  toh  hakan  yana  daga 
cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah  $1. 

Domin  kuwa  Manzon  Allah  $g  yana  cewa:  “Bautar  Allah 
acikin  lokaci  na  haraj  (wato  kashe-kashe  da  yaƙe-yaƙe) 
kamar  hijira  ce  zuwa  gareni^5”. 

Sanannen  abu  ne  kuma  Hijira  ma  tana  shafe  abinda  ya 
gabaceta  na  laifuka,  kamar  yadda  Imam  Muslim  ya  mwaito 
(hadisi  na  121)  daga  Sahabi  Abdullahi  ɗan  ‘Amm  ɗan  As, 
Allah  ƙara  Yarda  dasu  baki  ɗayansu. 


92  Bukhari  (5995),  Muslim  (2629),  Dukkansu  daga  Nana  A’isha  Allah  Ya  kara  Yarda  da 
ita. 

93  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  2948)  daga  Sahabi  Ma’aƙili  ɗan  Yasaar  ^ 


74 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ko  shakka  babu  idan  har  bawa  ya  jajirce  ya  tsaya  akan 
gaskiya  a  irin  lokacinnan  da  mutanen  banza  sukayi  yawa 
hatta  cikin  al’ummar  Musulmi,  toh  zai  samu  babbar  daraja 
awajen  Allah  fH.  Allah  fH  Zai  bashi  ladan  haƙuri,  kuma  Zai 
sanya  shi  cikin  bayinSa  nagari  (masu  rabauta  a  duniya  da 
lahira). 

Shi  yasa  a  cikin  Suratu-Hud  (ayah  ta  1 1)  Allah  H  Yake 
cewa: 


“Sai  waɗanda  sukayi  Imani  kuma  suka  aikata  ayuka  na 
ƙwarai,  waɗannan  kam  suna  da  Gafara  da  kuma  Lada 
mai  Girma” 


Haka  kuma  idan  bawa  yayi  haƙuri  saboda  wata  cutarwar 
da  akayi  masa  (aka  ci  masa  mutunci,  akayi  masa  izgili 
ko  ƙage  da  yarfe  da  ƙazafi  da  kuma  ɓata  suna)  ba  don 
komai  ba  sai  don  kaɗai  ya  yi  riƙo  da  addin  Allah,  Toh 
hakan  yana  daga  cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah, 
da  AljannarSa. 

Allah  fH  Yace  irin  bayin  nan  naShi  waɗanda  aka  cutar  dasu 
(akayi  ta  musu  izgilanci  a  duniya  sakamakon  riƙon  su  da 
addini),  toh  zai  saka  musu  a  lahira  saboda  haƙurinda  sukayi. 
Zai  saka  musu  da  Aljannah,  kuma  Zai  goranta  wa  masu  yi 
musu  izgili  (bayan  su  kuma  masu  izgilin  suna  cikin  wuta). 
Acikin  Suratul-Muminun  (ayah  ta  109  -  111)  Allah  fH  Yana 
cewa: 


“Lallai  wani  kaso  daga  cikin  bayiNa  sun  kasance  suna  cewa 
Ya  Ubangijin  mu  munyi  imani,  saboda  haka  Ka  Gafarta 


75 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


mana  kuma  Kayi  mana  Rahma,  domin  kuwa  Kai  ne  Mafi 
Jinƙan  Masu  Jinƙai. 


> » • 


Sai  ku  kuma  kuka  riƙe  su  ababen  yiwa  izgili  (kuna  ta 
tsokanarsu  saboda  sunyi  riƙo  da  addini),  har  (suka  shagaltar 
daku)  suka  mantar  daku  ambato  Na,  kun  kasance  kuna  ta 
musu  dariya  (saboda  kawai  sunyi  imani). 


0'  >  >>  * > k  >»*•"'  ", 


Toh  lallai  Ni  Na  saka  musu  yau  (Na  basu  Aljannah)  saboda 
haƙurinda  sukayi  (akan  cutarwar  da  kukayi  ta  musu  a 
duniya),  lallai  kuwa  su  dinnan  su  ne  masu  babban  rabo”. 
Shi  ma  wanda  akayiwa  ƙazafi  don  neman  ganin  bayansa 
saboda  kawai  ya  yi  riƙo  da  addini,  Allah  fH  Ya  yi  masa 
alƙawarin  Gafara  da  kuma  girmamawa.  Ya  fadi  hakan  ne  a 
cikin  Suratun-Nur  (ƙarshen  ayah  ta  26,  cikin  ayoyinda  Ya 
wanke  Uwar  mu  Nana-A’isha  daga  ƙazafinda  munafukai 
sukayi  mataP4). 

Allah  $|  Yace: 


“Irin  waɗannan  su  ne  waɗanda  ake  barrantarwa  daga 
abinda  (masharranta)  suke  faɗa.  Suna  kuma  da  Gafara 
da  kuma  wani  irin  Arziki  na  girmamawa” 


94  Hadisin  wannan  ƙazafi  ya  zo  cikin  littatafan  hadisi  da  kuma  sirah  masu  yawa.  Babban 
misali  akan  wannan,  shi  ne  hadisi  na  4141  cikin  Sahihul-Bukhariy,  hadithin  Nana-A’isha 
din  (ita  da  kanta  ta  bayar  da  wannan  labara).  Waɗanda  suka  kitsa  wannan  ƙazafi  dai  sunyi 
ne  saboda  cin  mutunci  ga  Manzon  Allah  ££  gameda  iyalansa.  Kuma  abin  takaici,  ‘yan  shi’a 
suna  ci  gaba  da  zargin  ta  da  wannan  laifi,  bayan  Allah  §Ya  wanke  ta  a  cikin  Al-Kur’ani. 
Kuma  daga  baya  su  saɗaɗo  su  ce  wai  su  ma  suna  ƙaunar  Manzon  Allah  ££.  wallahi  ƙarya 
sukeyi.  Su  cikakkun  maƙiya  ne  ga  Allah  da  ManzonSa  da  kuma  AddininSa. 


76 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Idan  aka  zartar  da  haddi  (irin  na  shari’a)  akan  bawa 
saboda  wani  laifinda  ya  aikata: 

Haddin  da  akayi  wa  bawa  yana  shafe  wannan  laifinda  yayi. 
Zai  zamto  kaffarah  gareshi,  ta  yadda  ba  za  ayi  masa  uƙuba 
akan  wannan  laifin  ba  a  lahira.  Saboda  haka  haddi  ma  yana 
daga  cikin  hanyoyin  samun  Gafarar  Allah  M  kenan. 

Za  mu  ga  shaidar  hakan  a  cikin  hadisin  wata  matar  da  aka 
tsayar  mata  haddin  rajamu  (jifa  da  tsakuwa  sakamakon  an 
kama  ta  da  laifin  zina  alhalin  ta  taɓa  aure)  a  zamanin 
Manzon  Allah 

Bayan  ta  mutu  ai  Manzon  Allah  il  ne  yayi  mata  Sallah.  A 
lokacinda  ya  shige  gaba  don  ya  jagoranci  Sallar  ma,  har 
Sayyiduna  Umar  yake  cewa:  “Ya  Ma’aikin  Allah  ta  yaya 
kuma  (kai  da  kanka)  za  ka  sallaci  wannan  mata  alhali  kuma 
zina  tayi?”  Sai  Manzon  Allah  ||  yace  masa:  "Haƙiƙa  ta  yi 
wani  irin  tuba  wanda  ko  da  za  raba  wa  mutum  saba’in  daga 
cikin  mutanen  wannan  bimi  na  Madinah,  da  zai  ishe  su95” 

Fitintinun  Kabari  (Allah  Ya  tsare  mu) 

Daga  cikin  Musulmi  ma  akwai  waɗanda  za  a  fitinesu  a  cikin 
ƙaburburansu.  Za  a  fitini  kowa  daga  cikinsu  ne 
gwargwadon  aikinsa,  sai  wanda  Allah  Ya  kuɓutar  dashi 
kawai. 

Manzon  Allah  H  yace  Shahidi  ne  kaɗai  ba  za  a  fitine  shi  ba 
a  cikin  ƙabarinsa^.  Har  ma  yace:  “Da  ace  akwai  ɗaya  (daga 
cikin  mutane)  da  zai  kuɓuta  daga  matsa  irinta  ƙabari,  da 
kuwa  (Sahabi)  Sa’adu  ɗan  Mu’azu  4&>  ne  zai  tsira^’ 


95  Muslim  (Hadisi  na  1 696)  daga  Sahabi  Imran  ɗan  Husain  4fe>. 

96  Imam  An-Nasa’iy  (hadisi  na  2053).  Yana  ma  cikin  littafm  At-Ta’liƙ  ar-Raghib  (2/197) 

97  Imam  Ahmad,  daga  Abdullahi  ɗan  Umar  (Allah  Ya  ƙara  yarda  da  su).  Shaykh  Albaniy 
yace  hadisin  ya  inganta  (duba  As-Saheeha,  hadithi  na  1695) 


77 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Mutane  sun  kasu  har  wajen  kashi  biyar  daban-daban  a  cikin 
rayuwar  su  ta  ƙabari: 

a.  Akwai  waɗanda  su  kam  azaba  ce  zallah  iri-iri  zasu  yi  ta  sha 
tun  daga  cikin  ƙabari  har  zuwa  lahira,  kuma  za  su  dawwama 
a  wuta..  Waɗannan  su  ne  Kafirai  da  kuma  Munafukai. 

b.  Akwai  kuma  waɗanda  su  ma  za  su  sha  azabah  a  cikin 
ƙabari,  kuma  a  lahira  za  su  shiga  wuta  su  daɗe  a  ciki. 

Amma  su  ba  za  su  dawwama  a  cikinta  ba,  saboda  ba  akan 
kafirci  suka  mutu  ba.  Illa  iyaka  za  a  musu  uƙuba  ne 
sakamakon  zunubansu  masu  yawa  sosai  (waɗanda  har  suka 
mutu  basu  tuba  sun  daina  ba),  kuma  ba’a  ga  damar  yafe 
musu  ba.  Daga  baya  za  a  fitar  dasu  daga  wutar,  a  wanke  su, 
a  shigar  dasu  Aljannah. 

c.  Akwai  wanda  ni’ima  zai  ta  sha  tun  daga  farko  har  ƙarshe  a 
ƙabarinsa.  Wani  ma  ko  tambaya  ba  za  ayi  mas  aba.  Idan 
kuma  yaje  lahira  zai  shige  totar  zuwa  Aljannah.  Allah  Yasa 
mu  ne. 

d.  Akwai  wani  kuma  matsa  guda  kawai  za  ayi  masa  na  wani 
ɗan  lokaci,  daga  nan  shi  kenan,  babu  wata  fitina.  Kuma  a 
lahira  Aljannah  zai  shiga. 

e.  Akwai  kuma  wanda  za  ayi  masa  azaba  a  Kabarinsa  na  wani 
lokaci  don  a  wanke  shi  a  tsaftace  shi  daga  zunubansa..  Daga 
baya  sai  a  ɗauke  wannan  azabar,  a  sanyaya  masa  a  musanya 
masa  da  ni’ima..  Irin  waɗannn  ne  babban  Malami 
(Shaykhul-Islam)  Ibnu  Taymiyyah  Rahimahullah  yake 
cewa:  “Abindfa  yake  faruwa  a  cikin  ƙabari  na  fitina  da  shan 
matsa  da  kuma  firgici  da  razani,  waɗannan  suna  cikin 
ababenda  ake  kankare  laifuka  da  su^’ 


98  Fataawa  (juz’i  na  7,  shafi  na  308),  bugun  Daarul-wafaa’i,  Tahƙiƙi  da  Takhrijin  Aamir 
Al-Jazzar  da  kuma  Anwar  Al-baaz 


78 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Allah  Ya  tsare  mu  daga  fitina  da  kuma  azabar  ƙabari,  da 
kuma  azabar  wuta.  Allah  Yasa  Aljannah  ce  makomar  mu  a 
gobe  Kiyamah. 


(Hanya  ta  Takwas) 

AddflAfl*  Miflnsilml  ip  idbmaMNWta>m>gm  ’MfaflMilmil 

(musamman  ma  ida  ya  roƙa  masa  Gafarar  Allah) 

Allah  $g  Yana  karɓar  addu’ar  da  mumini  yayi  wa  ɗan- 
uwansa  mumini,  musamman  ma  wacce  akayi  masa  a  bayan 
idonsa  (ba  tareda  ya  sani  ba). 

Malamai  suka  ce  ko  wanne  Musulmi  yana  da  wasu  haƙƙoƙi 
akan  ɗan-uwansa  Musulmi.  Daga  cikin  waɗannan  haƙƙoƙin 
dai,  dole  ne  a  roƙa  masa  gafara  (sawa’un  yana  raye  ne  ko 
bayan  ya  mutu). 

Akwai  ayoyin  Kur’ani  da  ingantattun  hadithai  da  suka 
tabbatar  da  wannan  ƙa’idar  da  suka  ambata.  Daga  cikinsu 
akwai  faɗin  Allah  H  (akan  harshen  bayinSa  na  ƙwarai  masu 
yiwa  magabatansu  addu’a): 


79 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


\ 


“Ya  Ubangijinmu  Ka  gafarta  mana,  mu  da  ‘yan-uwanmu  da 
suka  riga  mu  da  imani  (bayinKa  na  ƙwarai  waɗanda  suka 
shuɗe).  Kada  Ka  sanya  wani  ƙulli  (na  ƙiyayya  da  gaba)  a 
cikin  zukatanmu  gameda  waɗanda  sukayi  imani.  Ya 
Ubangijinmu  lallai  Kai  ne  Mai  Tausayawa  kuma  Mai 
Jinƙai” 


Sannan  kuma  sanannen  abu  ne  cewa  duk  wani  Musulmin  da 
ya  mutu,  toh  dole  ne  sauran  ‘yan-wansa  Musulmi  su  yi 
masa  jana’iza  kuma  su  binne  shi.  Wannan  haƙƙi  ne 
tabbatacce  a  cikin  shari’ar  Musulunci. 

Kuma  Manzon  Allah  H  Ya  tabbatar  mana  cewea  matuƙar 
Musulmi  ya  sauke  wannan  hakki,  toh  fa  yana  da  ɗumbin 
lada  wajen  Ubangiji  H. 

Yace:  “Idan  har  bawa  ya  halarci  Sallar  jinaza  ta  ɗan-uwansa 
Musulmi,  toh  yana  da  lada  kwatankwacin  ƙiraɗi^  guda. 

Idan  kuma  ya  tsaya  ya  raka  gawar  har  aka  binne  ta,  toh  yana 
da  Kiraɗi  biyu  na  lada” 

Sannan  kuma  wannan  Sallah  da  za  ayi  wa  mamaci,  tana  ma 
da  amfani  gareshi  sosai.  Saboda  tana  daga  cikin  hanyoyin 
samun  gafara  gareshi. 

Manzon  Allah  M  yana  cewa:  “Babu  wani  mamaci  (cikin 
Musulmi)  da  wani  kaso  na  al’ummar  Musulmi  za  su  sallace 
shi  su  kimanin  mutum  ɗari,  kuma  kowanne  daga  cikinsu 


99  Malamai  suka  ce  Kalmar  Kiradi  yana  nufin:  tsauni  mai  girma,  wanda  ƙaraminsa  ma  ya 
kai  kamar  girman  dutsen  uhudu  (duba  Musnad  na  imam  Ahmad,  hadisi  na  10079,  daga 
Sahabi  Abu-Huraira  4fc>). 


80 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


yana  neman  a  bashi  ceton  sa,  fahce  sai  an  basu  ceton 
nashi/<w”. 

A  wata  riwaya  kuma/<?/,  Manzo  M  cewa  yayi:  “Babu  wani 
mutum  musulmi  da  zai  mutu,  kuma  a  samu  har  mutum 
arba’in  waɗanda  basu  shirka  su  tsaya  su  sallaci  gawarsa 
fahce  sai  Allah  H  Ya  basu  ceton  sa  (zai  gafarta  masa 
sakamakon  wannan  addu’ar  da  sukayi  masa,  matukar  shi 
ɗin  ma  ba  ya  shirka)” 

Allah  Zai  yafe  masa  duk  laifukanda  yayi  masa.  Sauran 
abinda  yake  tsakaninsa  da  mutane  kuma,  wannan  shi  dasu. 
Sai  mu  kiyaye  sosai  gameda  haƙƙin  mutane. 

Shi  yasa  ma  malamai  suka  ce  yana  da  kyau  mu  riƙa 
rubutawa  mu  ajiye,  saboda  wata  rana.  Amma  fa  lallai  ne 
muyi  ƙoƙarin  biya  da  kanmu  ne.  Idan  kuma  hakan  bai  samu 
ba  har  lokaci  yayi,  toh  magadanmu  za  su  sani  ta  hanyar 
abinda  muka  rubuta  muka  ajiye. 

Mu  da  Allah  $$  Yasa  muke  raye  a  halin  yanzu,  ya  kamata 
mu  sani  ba  fa  iyawar  mu  ba  ce.  Dole  wata  rana  mu  ma  za 
mu  mutu.  Kuma  na  tabbata  kowa  daga  cikinmu  yana 
buƙatar  a  riƙa  sanya  shi  cikin  addu’a  bayan  ya  mutu.  Toh 
yana  da  kyau  mu  ma  yawaita  roƙa  wa  mamatanmu  Gafarar 
Allah  $|  (musamman  iyayenmu  da  sauran  makusanta). 

Mu  gaggauta  biya  musu  basussukan  da  ake  binsu  don  su 
samu  sauƙi.  Tabbas  yin  hakan  yana  daga  cikin  kayutatawa 
garesu  a  matsayinsu  na  waɗanda  suka  riga  suka  rasu. 

Idan  ma  akwai  bashin  azumi  akansu  (musammanma  na 
bakance)  mu  daure  mu  rama  musu.  Idan  ma  mun  samu  ikon 
zuwa  muyi  musu  aikin  Hajji  ko  Umrah  (ko  dukka  biyun), 
toh  muyi  musu  (bayan  mu  munyi  namu).  Waɗannan 
dukkansu  suna  cikin  kyautatawa  garesu.  Kuma  zasu  amfana 

100  Muslim  (Hadithi  na  947)  daga  Sayyida  Nana  A’isha  da  Anas  ɗan  Malik,  Allah  Ya  ƙara 
musu  yarda. 

101  Muslim  (Hadithi  na  948)  daga  Sahabi  Abdullahi  ɗan  Abbas  Allah  Ya  ƙara  musu  Yarda. 


81 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


da  hakan  sosai  insha’  Allah.  Mu  ma  kuma  za  mu  samu  lada 
insha’Allah. 

Babban  abinda  yafi  dacewa  dai  shi  ne;  kowa  ya  dage 
yayiwa  kansa  da  kansa.  Wannan  shi  yafi  dacewa. 

Kar  mutum  ya  tsaya  wai  ya  dogara  da  abinda  magada  zasu 
yi  masa  bayan  ya  mutu.  Domin  kuwa  duk  yadda  za  su  tuna 
da  kai,  ba  za  su  tuna  ka  kamar  yadda  suke  tuna  kawunansu 
ba.  Kuma  da  ma  ba  akan  komai  da  komai  za  su  iya  maka 
wani  abu  ba  (sai  cikin  wasu  ‘yan  taƙaitattun  al’amura  ne 
kawai).  Duk  kuma  abinda  za  sum  aka  din  ma,  toh  fa  wakilci 
ne  kawai,  ba  zai  kai  abinda  kai  za  ka  yiwa  kanka  da  kanka 
ba.  Bahaushe  kuma  yace  zuwa  da  kai  ya  fi  saƙo. 

Saboda  haka  mu  dage  wajen  ganin  mun  amfana  da  wannan 
damar  rayuwa  da  Allah  fH  Ya  bamu  kafin  mu  ma  ta  kuɓce 
mana.  Domin  kuwa  babu  makawa  za  ta  ƙare. 

Allah  Ya  rufa  mana  asiri,  kuma  Yasa  mu  cika  da  imani. 

(Hanya  ta  Tara) 

iCfeMin  Ma»iiM(Mn!  ATkto  g§  ®  |p|j®  IKf^anna 

Ceton  Manzon  Allah  H  gaskiya  ne.  Imani  da  shi  kuma  dole 
ne.  Babu  mai  musun  hakan  sai  mara  rabo. 

Ceton  da  Allah  Yayi  izni,  kala  biyu  ne  (ɗaya  Ya  keɓance 
ManzonSa  Muhammadu  §§  shi  kaɗai,  ɗaya  kuma  shi  da 
sauran  manyan  abyin  Allah): 

1 .  An  keɓance  Manzon  Allah  $g  wajen  bashi  ceton  duk  bayi 
(mutane  da  aljanu),  don  ayi  hisabi  a  baiwa  kowa  sakamakon 
abinda  ya  aikata  a  rayuwarsa  ta  duniya. 

-Sannan  kuma  an  keɓance  shi  da  ceton  ‘yan  Aljannah  ma.  Su 
ma  zai  cece  su  a  gobe  ƙiyamah.  Domin  kuwa  dole  sai  ya 
ƙwanƙwasa  ƙofar  Aljannah  tukunna  kafin  a  buɗe  wa  bayi  su 
shiga. 


82 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


-Haka  nan  kuma  akwai  ceton  sa  ga  baffan  sa  Abu-Talib. 
Domin  an  rage  masa  raɗadin  azabar  da  ake  masa  a  cikin  wuta, 
sakamakon  irin  matsayinsa  wajen  Manzon  Allah  H.  Wannan 
dai  shi  ne  iyaka  amfanin  da  zai  masa,  tunda  ya  mutu  bai 
musulunta  ba.  Allah  Yasa  mu  cika  da  imani. 

2.  Sannan  akwai  ceton  da  aka  bashi  amma  ba  a  keɓance  shi  shi 
kaɗai  ba.  Hatta  Mala’iku  da  sauran  Annabawa  da  Manzanni 
da  kuma  sauran  salihan  bayi  ma  za  a  basu  irin  wannan  ceto  na 
biyu;  shi  ne  ceton  da  za  ayi  wa  masu  laifi  (wasu  za  a  cece  su 
daga  shiga  wuta,  wasu  kuma  sai  an  shigar  da  su  wuta  an  fara 
musu  azaba  na  wani  lokaci  sai  a  bada  iznin  cetonsu  ga  masu 
ceto  daga  baya). 

Sannan  kuma  ceto  yana  da  sharuɗa  guda  biyu  ne,  waɗanda 
dole  sai  sun  cika  kafin  ya  tabbata. 

a.  Dole  sai  wanda  Allah  Yayi  wa  izni  ne  kaɗai  zai  yi  ceto. 

b.  Kuma  dole  sai  wanda  Allah  $$  Ya  ga  dama  kaɗai  za  a  ceto 
daga  cikin  bayinSa  (kuma  a  lokacinda  Ya  ga  dama). 


Ya  tabbata  cikin  littafin  Imam  At-tirmidhi,  Manzon  Allah  H 
yana  cewa:  “Akwai  ceto  na  ga  ma’abota  kaba’irai  (manyan 
laifiika)  daga  cikin  Al-ummah  ta/a?” 

Idan  fa  akace  masu  aikata  kaba’irai  anan;  ana  nufin  masu 

i 

aikata  sauran  kaba’irai  ne  (banda  shirka  a  ciki).  Domin  shi 
kam  duk  wanda  ya  mutu  bai  tuba  daga  gareshi  ba,  toh  babu 
wani  ceton  da  zai  amfane  shi.  Allah  $1  yace: 


Ua: 


“Saboda  haka  ceton  masu  ceto  ba  zai  amfane  shi  ba  (saboda 
ya  mutu  bai  tuba  ba  daga  kafircinsa  ba)” 


102  Tirmidhi  ne  ya  ruwaito  shi,  daga  Sahabi  Jabir  ɗan  Abdullahi,  da  kuma  Anas  ɗan  Malik, 
Allah  Ya  ƙara  musu  Yarda  su  dukansu. 

103  Duba  Kitabut-Tauhid  na  Al-Imam  Ibnu-khuzaimah  (Allah  Ya  Gafarta  masa). 


83 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Don  haka  dai  ceton  da  Manzao  $g  ya  ambata  a  cikin  wannan 
hadisi,  yana  nufi  cetonsa  ga  ma’abota  kaba’irai  ne  waɗanda 
suka  mutu  basu  tuba  ba,  sannan  kuma  babu  shirka  a  cikin  duk 
laifukan  nasu.  Toh  su  ne  wannan  ceto  zai  shafa  Insha’Allah. 
Sahabi  Auf  ɗan  Malik  yace  wata  rana  ya  ji  Manzo  yana 
cewa:  “Wani  mai  tahowa  ya  taho  gareni  daga  gun  Ubangijina, 
ya  bani  zaɓi  tsakanin  (ko  dai)  a  shigar  da  rabin  Al-ummah  ta 
Aljannah  ko  kuma  a  bani  ceto.  Sai  na  zaɓi  a  bani  ceton  nan. 
Kuma  shi  (ceton)  zai  kasance  ne  ga  wanda  ya  mutu  (daga 
cikin  Al’ummah  ta)  alhalin  ba  ya  haɗa  Allah  da  komai  a  cikin 
bauta”/<w. 


Munyi  Imani  da  ceton  Manzon  Allah  |g.  Kuma  muna  roƙon 
Allah  HYa  arzuƙta  mu  da  samun  cetonsa  a  gobe  Kiyamah. 

*** 

(Hanya  ta  Goma) 

A  firwar  Alla'h  ||§  ^a,  kuma  'RahamanS  a 
(Ga  wanda  Ya  ga  dama  cikin  bayinSa) 

Daga  cikin  Yalwatacciyar  Rahamar  Allah  §i,  akwai  wasu 
daga  cikin  bayinSa  waɗanda  Zai  Yafe  musu  a  gobe 
ƙiyamah,  tareda  kuma  sun  je  sun  same  Shi  da  tarin  zunubai, 
amma  a  cikin  laifukan  nasu  dai  babu  shirka.  Domin  kuwa 
Allah  ItbaYa  yafewa  duk  wanda  ya  mutu  bai  tuba  daga 
shirka  ba. 

A  cikin  Suratun-Nisa’i  ayah  ta  48  Allah  W>  Yana  cewa: 


104  Musnad  na  Imaam  Ahmad  (Hadithi  na  24023),  Tirmidhi  (Hadithi  na  2441),  Ibnu  Majah 
(Hadithi  na  4317).  Dukkansu  daga  Sahabi  Auf  ɗan  Malik  <&>. 


84 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


J\i\  Jdia  ojjU jj^j^  4jj\  Cj' 


“Lallai  Shi  fa  Allah  ba  Ya  Gafarta  wa  idan  aka  yi  masa 
shirka  (kuma  har  aka  mutu  aka  ba’a  tuba  ba),  amma  Yana 
yafe  wa  (idan  aka  aikata)  koma  bayan  wannan  ga  wanda  Ya 
ga  dama.  Toh  duk  wanda  Ya  haɗa  Allah  da  wani  a  yayin 
bauta,  haƙiƙa  ya  ƙirƙiri  laifi  mai  girma”. 

A  can  gaba  kuma  (aya  ta  116),  sai  Ya  rufe  ayar  da  cewa: 


[) )  ] 


“. .  .Kuma  duk  wanda  ya  haɗa  Allah  da  wani  a  yayin  bauta, 
haƙiƙa  ya  ɓata  ɓata  mai  nisa” 

Saboda  haka  ma  ya  haramta  Aljannah  kwata-kwata  ga 
wanda  Ya  mutu  yana  shirka.  Haka  Ya  faɗa  a  can  cikin 
Suratul-Ma’idah  (a  ƙarshen  ayah  ta  72)  inda  Yake  cewa: 


,-T"  >* 


-  Juid 


“Lallai  duk  wanda  ya  haɗa  Allah  $|  da  wani  a  wajen  bauta 
(kuma  har  ya  mutu  bai  tuba  ba),  toh  haƙiƙa  Allah  $i  Ya 
haramta  mishi  Aljannah,  kuma  makomarsa  it  ace  wuta, 
kuma  waɗannnan  azzalumai  (masu  shirka)  basu  da  wasu 
mataimaka  (babu  wanda  zai  taimake  su  ya  kyɓutar  dasu 
daga  wannan  madawwamiyar  azaba)” 


Saboda  haka  babban  sharaɗin  samun  Gafara  ta  Allah  $t  (a 
ko  da  yaushe)  shi  ne  kuɓuta  daga  shirka.  Mannzon  Allah  H 
yace:  Allah  $g  Yana  cewa:  “Duk  wanda  ya  same  Ni  da 
zunubai  (masu  yawa,  ko  da  kuwa  yawan  su  ya  kai)  kusan 
yawan  ƙassai,  amma  kuma  ya  kasance  ba  ya  haɗa  ni  da 


85 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


komai  wajen  bauta,  toh  Ni  kuma  Zan  zo  masa  da 
kwatankwacin  ta  na  gafara705”. 

Akwai  waɗanda  Allah  Zai  Yafe  musu  tun  a  filin  hisabi. 
Zai  rufa  musu  asiri  Yace  su  shige  kawai,  tareda  kuma  suna 
da  zunubai  masu  yawa,  amma  da  Yake  babu  shirka  aciki  sai 
Yayi  musu  afuwa. 

Su  ne  waɗanda  Allah  H  Zai  musu  hisabi  mai  sauki  inji 
Manzon  Allah 

Hadithi  ya  tabbata  kan  wannan  al’amari  a  cikin  Musnad  na 
Imamu  Ahmad,  Hadithi  na  6944,  daga  Sahabi  Abdullahi 
ɗan  Amru  ɗan  As  Allah  Ya  Kara  musu  yarda  (shi  da 
mahaifin  nashi  dukka). 

Akwai  kuma  waɗanda  za  su  shiga  wuta  sakamakon 
zunzurutun  zunubansu,  kuma  duk  waɗanda  aka  baiwa  izinin 
yin  ceto  sunyi  sun  gama  amma  banda  su  cikin  waɗanda  za  a 
ceto  din,  sai  daga  baya  Shi  kuma  Allah  fH  Yayi  musu  afwa 
Ya  fitar  dasu  daga  wutar,  Ya  wanke  su  da  wani  ruwa  mai 
suna  Ma’ul-Hayati  (ruwan  rayuwa),  sannan  Ya  shigar  da  su 
Aljannah.  Su  ne  ma  talakawan  Aljannah,  kamar  yadda 
ingantattun  hadithai  masu  yawa  suka  tabbatar. 

Akwai  ma  waɗanda  za  a  fara  ajiye  su  akan  wasu  tuddai 
dake  tsakanin  Aljannah  da  wuta  (inda  ake  kira  Tozon 
la’arafi  a  hausance).  Za  a  ajiye  su  a  wajen  su  zauna  na  wani 
lokaci  (suna  ganin  Aljannah  kuma  suna  ganin  wuta,  amma 
basu  shiga  kowacce  daga  ciki  ba)  har  zuwa  wani  lokacinda 
Allah  Ya  ga  dama,  sannan  daga  ƙarshe  su  ma  Ya  shigar 
dasu  aljannah.  Allah  fH  Ya  bada  labarin  waɗannan  bayi 
naShi  a  cikin  Suratul-A’araf  (wajen  ayah  ta  46  zuwa  49 
haka). 


105  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  2687)  daga  Sahabi  Abu-Dharrin  Al-Ghifaariy 


86 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Ba  don  komai  yasa  duk  wannan  yake  faruwa  ba,  sai  don 
kasancewar  da  ma  can  Allah  fH  ba  Ya  nufin  Ya  azabtar  da 
bayinSa.  Ba  Ya  kuma  ɗora  wa  bawa  sai  abinda  shi  bawan 
zai  iya  ɗauka. 

Babu  wanda  za  a  azabtar  a  lahira  fahce  shi  da  kansa  ya 
tabbatarwa  kansa  cewa  lallai  ya  cancanci  hakan.  Domin 
kuwa  shi  ya  jawo  wa  kansa.  Saboda  haka  dole  yayi  kuka  da 
kansa,  ba  da  wani  ba. 

Shi  yasa  a  wani  Hadithi  Manzon  Allah  gg  yace:  Allah  H 
Yana  cewa:  “Ya  ku  bayi  na!  Ku  sani  duk  ayukan  nan  naku 
dai  (da  kuke  aikatawa)  ina  nan  ina  kiyaye  muku  su  (babu 
abinda  zai  salwanta  daga  ciki).  Sannan  zan  cika  wa  kowa  su 
(ta  hanyar  bashi  littafin  ayukansa  a  lahira).  Saboda  haka  duk 
wanda  ya  sami  Alkhairi,  toh  ya  godewa  Allah  fH  (saboda 
Shi  ne  Ya  datar  dashi  da  wannan  aiki  nagari).  Wanda  kuma 
ya  samu  kishiyar  hakan,  toh  kar  ya  zargi  kowa  sai  kansa 
(saboda  shi  ya  zaɓa  wa  kansa  bin  tafarkin  shaiɗan)/<?ɗ” 
Saboda  haka  duk  wanda  ya  shiga  wuta  a  gobe  ƙiyamah,  toh 
fa  shi  ya  saya  wa  kanshi  wannan  azabah  da  kudrnsa.  Amma 
Allah  $|  kam,  ba  Ya  nufin  wata  wahala  da  bayinSa.  Allah  $$ 
Yace: 

[uo:« yiJl]  i  ^\^==u  f 

“Allah  fH  Yana  nufinku  da  sauƙi,  ba  Ya  nufinku  da  wahala” 

Saboda  haka  ne  ma  Ya  sauƙaƙa  mana  nau’ukan  Ibadah  Ya 
kuma  yawaita  mana  su,  Ya  sanya  wahala  cikin  ayukan  saɓo, 
Ya  yawaita  mana  hanyoyin  samun  RahamarSa,  Ya  buɗe 
mana  ƙofofi  masu  yawa  na  tsira  saboda  tausayinmu  da 
Yakeyi. 

o  Yana  ruɓanya  mana  Lada  idan  muka  aikata  wani  aiki 
nagari.. 


106  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  2577)  daga  Sahabi  Abu-Dharrin  Al-Ghifaariy 


87 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


7/77 

o  Yana  Gafarta  mana  zunubanmu 

o  A  kullum  kuma  Y ana  kiranmu  zuwa  ga  neman  GafararSa, 
don  mu  rabauta  a  duniya  da  lahira. 


A  cikin  Suratuz-Zumar  (daga  ayah  ta  53  har  zuwa  ta  55) 
Allah  H  Yana  cewa: 


Allah  $|  Yana  cewa:  “(Ya  Muhammadu)  kace  musu  (Allah 
il  Yana  cewa):  Ya  ku  bayi  na  waɗanda  suka  yi  ɓama  kan 
rayukansu  (suka  zalunci  kawunansu  ta  hanyar  aikata 
laifuka,  sakamakon  haka  suka  tara  zunubai  masu  yawa)! 
Toh  kada  ku  yanke  ƙauna  daga  Rahamar  Allah  (kada  ku 
ɗebe  tsammani).  Domin  kuwa  lallai  Allah  H  Yana  Gafarta 
(wa  bawa)  zunubai  gaba  ɗaya.  Saboda  lallai  Shi,  Shi  ne 
kaɗai  mMai  gafara,  kuma  Mai  Jinƙai” 

A  cikin  ayah  ta  gaba  sai  Ya  cigaba  da  cewa: 


“Kuma  ku  mayar  da  lamari  zuwa  ga  Ubangijinku,  kuma  ku 
miƙa  wuya  gareShi  (kada  ku  aikata  abinda  Ya  hane  ku, 
kuma  kar  ku  saɓa  wa  umurnin  Sa),  tun  kafin  azaba  ta  zo 
muku,  sa’annan  kuwa  ba  za  a  taimake  ku  ba” 
Sanna  kuma  sai  Yace: 


107  Ta  hanyar  Tuba  da  Istighfari,  ko  wani  aiki  nagari,  ko  wata  hanya  ta  daban  cikin 
waɗanda  aka  ambata  a  wannan  ɗan  littafm  (da  sauran  manyan  littattafai  na  manyan 
Malamai,  Allah  Ya  Saka  musu  da  Alkhairi). 


88 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


“Kuma  ku  bi  mafi  kyawun  abinda  aka  saukar  zuwa  gareku 
daga  Ubangijinku  tun  gabanin  azaba  ta  zo  muku  ba  tare  da 

kunyi  aune  ba,  kuma  baku  sani  ba” 
Waɗannan  ayoyi  dai  suna  nuna  mana  lallai  ne  mu  gaggauta 
tuba  daga  zunubanmu,  mu  gyara  halayenmu,  mu  koma  ga 
Mahaliccinmu,  tun  kafin  wannan  dama  ta  kuɓce  mana  (tun 
kafin  lokacin  karɓan  tuba  ya  wuce). 


Shi  yasa  ma  Manzon  Allah  jg  yake  cewa:  “Lallai  Allah  H 
Yana  shimfiɗa  HannunSa  da  dare  saboda  Karɓar  Tuban 
wanda  yayi  laifi  da  rana,  Yana  kuma  Shimfiɗa  HannunSa 
da  rana  saboda  Karɓar  Tuban  wanda  yay  laifi  da  dare,  har 
zuwa  sa’anda  rana  za  ta  fito  ta  mafaɗarta76W” 


Ya  kai/ke  mai  karatu  mai  daraja!  Inai  mana  wasiyyah  da 
tsare  dokokin  Allah  fH  da  kuma  jin  tsoronsa. 

Wannan  it  ace  wasiyyar  Allah  H  zuwa  ga  baki  ɗaya 
bayinSa  (tun  daga  kan  mutanen  farko  har  zuwa  kanmu,  ha 
ma  zuwa  na  ƙarshen  zuwa  duniya)  kamar  yadda  Yake  cewa 
(cikin  Suratun-Nisa’i  daga  ayah  ta  131  zuwa  ta  134): 


“Kuma  Allah  Shi  Yake  da  Mulkin  (baki  ɗaya)  abinda  ke 
cikin  sammai  da  (baki  ɗaya)  abinda  yake  cikin  ƙassai. 
Kuma  lallai  haƙiƙa  Munyi  wasici  ga  waɗanda  aka  baiwa 
littafi  gabaninku  (har  ma)  da  ku  (kanku)  akan  cewa  (dole) 
ku  tsare  dokokin  Allah  (ku  ji  tsoronSa).  Idan  kuma  kuka 
kafirce  (kuka  kangare  kuka  ƙi  bin  wannan  umumi),  toh  fa 
(ku  sani)  duk  abinda  yake  cikin  sammai  da  ƙassai  baki  ɗaya 


108  Sahih  Muslim  (Hadithi  na  2759)  daga  Sahabi  Abu-Musa  Al-Ash’ariy 


89 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


na  Allah  ne.  Saboda  haka  Allah  Ya  kasance  Mawadaci 
kuma  Godajje  Abin  godiya  (yadda  imaninku  ya  kasance  ba 
zai  ƙare  Shi  da  komai  ba,  haka  nan  rashin  imaninku  ma  ba 
zai  rage  Shi  da  komai  ba). 

Ya  ƙara  tabbatar  da  cikar  MulkinSa  da  kuma  cikakken 
ikonSa  akan  komai,  da  kuma  cikar  wadatarsa,  da  kuma 
buƙatuwar  baki  ɗaya  halittu  zuwa  gareShi  Shi  kaɗai,  inda 
Yake  cewa  (cikin  ayah  ta  gaba): 


“Kuma  lallai  Allah  fH  Shi  Yake  da  Mulkin  (baki  ɗaya) 
abinda  ke  cikin  sammai  da  (baki  ɗaya)  abinda  yake  cikin 
ƙassai.  Saboda  haka  Allah  fH  Ya  isa  Ya  zamto  abin  dogaro 
(Shi  kaɗai  ne  Abin  nufi  da  buƙata  ga  baki  ɗaya  halittunsa, 
Jallah  Buwayi  Gagara  misali). 


Saboda  haka  duk  abinda  muka  aikata,  toh  fa  kanmu  mukayi 
wa.  Shi  kam  Allah  cikakken  Mawadaci  ne.  Idan  ma  Ya  ga 
dama  cikin  ƙasa  da  ƙiftawar  ido  Zai  kawar  da  mu  baki 
ɗayanmu  Ya  kawo  wasu. 

Hakan  kuma  ba  komai  ba  ne  a  wajenShi.  Domin  kuwa  Shi 
Mai  cikakken  iko  ne  akan  dukkan  komai. 

Shi  ne  a  ayah  ta  gaba  sai  Allah  fH  Ya  ƙara  da  cewa: 


\j_Js 


.  \"  > 


ilh 


“Idan  Ya  ga  dama  Yana  iya  tafiyar  da  ku  (Ya  kawar  da  ku) 
ku  dai  waɗannan  mutane,  sannan  kuma  Ya  taho  da  wasu 
(mutanen)  na  daban  (Ya  maye  gurbinku  da  su).  Kuma  Allah 
HYa  kasance  Mai  (cikakken)  iko  ne  akan  hakan” 
KasancewarSa  Mai  cikakken  iko  akan  komai  da  komai,  Shi 
kaɗai  Yake  da  ikon  baiwa  duk  wanda  Ya  ga  dama  cikin 
bayinSa  abinda  Yake  nema  na  duniya  da  lahira. 


90 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Da  ma  daga  cikin  bayi  akwai  wasu  Salihan  bayi  waɗanda 
lahira  suke  so,  ko  da  kuwa  sun  samu  wani  abu  a  duniya,  toh 
suna  amfani  da  shi  wajen  neman  lahira.  Irin  waɗannan  su  ne 
masu  tsira.. 

Akwai  kuma  waɗanda  duniya  kaɗai  suke  so.  Ba  su  da  rabo 
a  lahira,  saboda  basu  yi  imani  ba. 

Toh  duk  wanda  ka  nema  dai,  babu  wanda  zai  baka  sai  Allah 
m.  Domin  kuwa  naShi  ne  Shi  kaɗai,  Bai  da  abokin  tarayya. 
Kuma  Yana  bayarwa  ne  ga  wanda  Ya  ga  dama  cikin 
bayinSa. 

Wannan  yake  ƙara  tabbatar  da  taɓewar  masu  dogaro  akan 
wanin  Allah. 

Allah  Ta’ala  Ya  tabbatar  mana  cewa  komai  da  komai  naShi 
ne,  kuma  Shi  Yake  baiwa  wanda  Yaga  dama  cikin  bayinSa. 
Sannan  kuma  Ya  ƙara  tabbatar  mana  lallai  duk  wanda  yayi 
aiki  don  duniya  kaɗai,  toh  fa  bai  da  rabo  a  lahira.  Zai  iya 
baiwa  wanda  Ya  ga  dama  wani  abu  na  duniya  ɗin. 

Wanda  kuma  yake  neman  lahira,  toh  shi  ma  sakamakonsa 
na  Hannun  Shi.  Shi  yasa  a  ayah  ta  gaba  sai  Yace: 


06  \j3\j 


“Duk  wanda  ya  kasance  yana  nufin  (samun)  sakamakon 
duniya  ne,  toh  fa  a  wurin  Allah  M  (kaɗai)  sakamakon 
duniya  (har  ma)  da  na  lahira  yake.  Kuma  Allah  fH  Ya 
kasance  Mai  (cikakken)  ji,  kuma  Mai  (cikakken)  gani  (Yana 
jin  duk  abinda  kuke  faɗa,  kuma  Yana  ganin  duk  abinda 
kuke  aikatawa,  Yana  kuma  sane  da  duk  abinda  kuke 
ƙudurcewa  a  zukatanku,  saboda  haka  Zai  saka  muku  da  duk 
abinda  kuka  aikata)”. 


Waɗannan  ayoyi  masu  daraja  suna  ƙunshe  da  darusa 
masu  yawa.  Kaɗan  daga  cikinsu  su  ne  kamar  haka: 


91 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Suna  ƙara  tabbatar  mana  lallai  Allah  H  Ya  halicce  mu  ne  ba 
don  komai  ba  sai  don  mu  kaɗaita  Shi  da  bauta.  Wannan 
bauta  kuma  dole  ne  muyi  ta  Yadda  Shi  Ya  tsara  kuma  Yayi 
umumi,  ba  yadda  muka  ga  dama  ba. 

Suna  kara  tabbatar  mana  lallai  Shi  fa  Allah  fH  ba  wai  Yana 
bukatan  wani  abu  ba  ne  daga  garemu.  Imanin  masu  imani 
ba  zai  kare  Shi  da  komai  ba.  Haka  nan  ma  duk  kafircin 
kafirai  ba  zai  rage  Shi  da  komai  ba.  Shi  cikakken  mawadaci 
ne,  mu  ne  muke  buƙatan  komai  daga  gareShi. 

Sannan  duk  kyakkyawan  aikinda  muka  aikata,  toh  fa 
garemu  amfanin  zai  dawo.  Haka  kuma  duk  mumunan  aikin 
da  muka  aikata,  to  akanmu  sakamakon  zai  dawo.  Kenan  duk 
abinda  muka  shuka  a  nan  duniya,  to  fa  shi  za  mu  girba  a 
lahira.  Saboda  haka  idan  bawa  ya  samu  Alkhairi  a  can,  toh 
ya  gode  wa  Allah  domin  kuwa  Shi  Ya  datar  da  shi.  Idan 
kuma  Yaje  ya  tarar  da  sharri,  toh  kar  ya  zargi  kowa  sai 
kansa  (domin  kuwa  shi  ne  hakiƙanin  sakamakon  abinda  ya 
ɓata  lokacinsa  a  duniya  yana  ta  aikatawa). 

Saboda  haka  lallai  ne  mu  zama  masu  taka-tsan-tsan  a 
kullum.  Mu  tsare  dokokin  Allah,  mu  dage  wajen  aikata 
ayuka  nagari  (tun  daga  farillai  har  zuwa  nafilfilu),  mu 
nisanci  saɓa  wa  Allah  fH,  mu  gaggauta  tuba  mu  koma 
gareShi,  mu  kuma  yawaita  Istighfari  a  kullum,  saboda  fatan 
samun  Rahamar  Allah  fH. 

Da  fatan  Allah  Yasa  mu  dace  da  aikata  abinda  Zai  Yarda  da 
mu,  Ya  kara  tabbatar  da  mu  akan  Tafarki  madaidaici  har 
mutuwa,  yasa  mu  cika  da  imani,  Ya  kuma  sa  Aljannah 
Firdausi  ce  makomar  mu  a  gobe  kiyamah. 


92 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Haƙiƙa  mai  babban  rabo  a  wajen  Allah  $t  daga  cikin 
mutane,  shi  ne  wanda  zai  yi  tanadin  guzuri  tun  yana  da 
sauran  dama. 

Shi  ne  wanda  zai  shirya  wa  lahira  tun  kafin  mutuwa  ta 
sauko  masa.  Yana  amfani  da  damar  da  Allah  $t  Ya  bashi 
don  ganin  ya  shuka  wa  kansa  Alkhairi  kafin  ya  bar  duniya. 
Mara  rabo  a  wajen  Allah  shi  ne  wanda  yake  wasa  da  damar 
da  Allah  ya  bashi,  shi  ne  wanda  yake  shagaltuwa  da  wasu 
al’amura  na  duniya  (ya  ƙi  tsayawa  ya  bautawa  Allah  har 
lokaci  Ya  ƙure  masa).  Sai  ya  ga  azaba  ido  da  ido  sannan 
yace  wai  zai  tuba,  a  lokacinda  hakan  ba  zai  amfane  shi  da 
komai  ba. 

Da  ma  kuma  bahaushe  yace  ba  a  fafe  gora  ranar  tafiya, 
kamar  yadda  kuma  ba  a  kiwon  kare  ranar  farauta. 

Sanannen  abu  ne  garemu  lallai  mafi  Alkhairin  guzuri  shi  ne 
Tsoron  Allah  $t.  Da  Tsoron  Allah  ne  kaɗai  bawa  zai  samu 
tsira  a  ranar  tashin  ƙiyama,  ranar  da  dukiya  da  ‘ya’yan  da 
mutum  ya  tara  ba  za  su  amfane  shi  da  komai  ba. 

Saboda  haka  lallai  ne  muji  Tsoron  Allah  matuƙar  jin 
tsoronSa,  mu  tsare  dokokinSa,  mu  ƙara  ƙaimi  wajen 
yawaita  ayukan  ɗa'a,  mu  nisanci  saɓo.  Muyi  riƙo  da 
karantarwar  Manzon  Allah  Mu  yawaita  Istighfari,  mu 
Tuba  mu  koma  ga  Alla  $|.  Shi  kuma  Allah  $t  Ya  yi 
Alƙawarin  Zai  mana  Rahama  matuƙar  munyi  hakan.  Shi 
kuma  Allah  fH  ba  Ya  saɓa  Alƙawari. 

Idan  har  mun  yarda  cewa  Alƙawarin  Allah  $t  gaskiya  ne, 
toh  fa  lallai  ne  mu  nemi  YardarSa  ta  hanyar  bin  UmuminSa 
da  kuma  nisantar  abinda  Ya  hanemu.  Wannan  kuma  shi  zai 
tabbatar  da  lallai  ashe  muna  kyautata  wa  Allah  $t  zato. 
Manzon  Allah  if  yace:  “Kada  ɗayanku  ya  mutu  fahce  (ya 


93 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


dage  ya  yaƙi  shaiɗan  har  ya  zamto)  yana  mai  kyautata  zato 
ga  Allah  $1”. 

Ya  fadi  wannan  magana  ana  sauran  kwana  uku  kacal  ya  bar 
duniya  (kamar  yadda  Sahabi  Jabir  ɗan  Abdullahi  ya  faɗa, 
Allah  Ya  kara  Yarda  da  su  baki  ɗaya).  Wannan  magana 
tana  daga  cikin  manyan  wasiyoyinda  dole  ne  muyi  riƙo 
dasu  sosai  don  mu  samu  tsira  a  duniya  da  lahira.  Domin 
kuwa  tana  cikin  maganganun  Manzon  Allah  H  na  karshe- 
karshe. 

Allah  Yasa  nu  dace. 

Dukkan  Yabo  da  Godiya  marasa  misaltuwa  sun  tabbata  ga 
Allah  Maɗaukaki,  wanda  Ya  nuna  mana  ƙarshen  wannan 
ɗan  littafi  cikin  koshin  lafiya  kamar  yadda  Ya  nuna  mana 
farkonsa. 

Muna  rokon  Allah  H  cikin  RahmarSa  Ya  sanya  mu  cikin 
bayin  nan  naShi  masu  gaskiya  cikin  imaninsu,  masu 
kyautata  niyyah  cikin  furucinsu  da  ayukansu,  masu  yawan 
godiya  gareShi  gameda  ni'imominSa,  masu  haƙuri  da 
dangana  gameda  duk  jarrabawar  da  ta  same  su,  masu  Tuban 
gaske  zuwa  gareShi  daga  dukkan  laifukansu,  kuma  masu 
neman  GafararSa  daga  dukkan  zunubai. 

Da  fatan  Allah  Mai  Jinƙai  Ya  karɓi  Tuban  mu,  Ya  Gafarta 
mana,  Ya  yafe  mana,  Yayi  mana  Jinƙai,  mu  da  iyayenmu  da 
'ya'yanmu  da  Malamanmu  da  sauran  'yan-uwanmu  Musulmi 
baki  ɗaya.  Allah  Ya  Gafarta  mana,  domin  kuwa  Shi  Mai 
yawan  Gafara  ne  kuma  Mai  Jinƙai. 

Ya  Allah  Ka  sanya  mu  cikin  yardaddun  bayinKa  masu 
kyautata  Ibada.  Ka  kara  tabbatar  damu  akan  Tafarki 


94 


HANYOYIN  SAMUN  GAAFARA 


Madaidaici  har  muutuwa,  Ka  tsare  mu  daga  fitintinu  da 
kuma  azabar  ƙabari,  Ka  tsare  mu  daga  azabar  wuta,  Ka  sa 
Aljannah  ce  makomar  mu  a  gobe  ƙiyamah. 

Ya  Allah  Kayi  dadin  Tsira  da  Aminci  ga  wannan  bawa 
naKa  kuma  ManzonKa  Annabi  Muhammadu  M,  shi  da 
Iyalansa  da  dukkan  Sahabbansa,  da  sauran  duk  waɗanda 
suka  biyo  bayansu  da  kyautatawa  har  zuwa  ranar  sakamako. 
Ameeen. 


‘p&  pjsx§ 


95 


